Jêmm jiy roytéef wu amul moroom 



Muhammad yônéntab Yâlla bi 

Yalla na ko Yalla dolli xéewel ak mucc 


USMAAN NUURI TOBBAS 



dâral- ârqam 









Dakar - 2010 




istanbul 2010 

ISBN: 978-9944-83-289-2 


Cover Penman 

Composition 

Design 

Printing 

http 

mail 


Ali Husrevoglu 
M. Âkif Gunay 
altinolukgrafik/Halil Ermi? 

Erkam Printhouse (0 212) 671 07 07 

www.erkamalisveris.com 

kitap@erkamyayinlari.com 


IERKAM 

I YAYIN VE SANAYi MAMÛLLERl A.§ . 


► Address : Organize Sanayi Bôlgesi Turgut Ôzal Cad. No: 117/4 
Tel : (+90 212) 671 07 00 (Pbx) Faks: (+90 212) 671 07 17 


ikitelli / iSTANBUL 


► Address : Ankara Caddesi Nakipoglu i§ham No: 60/5 
Tel : (+90 212) 513 35 80 


Cagaloglu / iSTANBUL 





Jèmm jiy roytéef wu amul moroom 


Muhammad 

yônéntab Yâlla bi 

Yalla na ko Yalla dolli xéewél ak mucc 


Usmaan Nuuri Tobbas 
moo ko taalif ci lâkku waa Turki 


Cheikhouna MBACKE Abdoul Wadoud 
moo ko jèlé ei araab tekki ko ei vvolof 



DÂR AL-AROAM 



Yâlla dafa xamle yônéntam bi dâldi wax 
ne: 

«Yônniwuma la ludul ngir nga nekk 
yèrmèndé neel bindéefyi» 

(laayay 107 eel ci saaru Al- anbiyâ) 

«Yaw yônént bi, dama laa yônni kat nga 
nekk seere, di béglé, di xuppé, di woote 
jèmé ci Yalla ci ndigèlam, ta doon ab 
lâmp buy leeral» 

(laayay 45 eel ak 46 eel ci saaru Al- ahzâb) 

«Amengeen ci yônéntab Yâlla bi roytéef 
wu rafet ngir kuy yaakaara dajeek 
Yâlla tay séentu âllaaxira tay tudd 
Yâlla di kofâttliku lu bari» 

(laayay 21 eel ci saaru Al- ahzâb) 














UBBITÉG TÉERÉ BI 


Noongi santYèlla, di ko tagg akeant akug tagg gu sax; 
ngir li mu nu xéewèlal ak li mu nu teral defnu aw xeetam 
yônni ei nun ki féeté kaw yônént yépp di ab soppeem 
MuhammadYâUa na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 

Xéewèl akug muee yalla na nekk, ei lu sax, ei sunu 
sang Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee miy jantub 
jant yi di leer akug njub giy leeral ba faww yoonu texeg 
bindéef yépp. 

Yalla mu kawe mi da koo yônni ei nit ni ei waxtu 
wi jamono gènée tar gènè jafe. Yalla xéewèle ko nit ni 
ei waxtu wôowu èddina bépp labee ei géeji toon aki 
lèndèm. 


Yèlla da nu koo terale mu mel ne bidiw bu kawe bu 
feq, mu def ko ag leer guy leeral suuf yi ak bidiwyi akjant 
yi, fekk booba èddinaa ngi lèndèm kèriis nit ni mel ne ay 
baayima ei eèggante ak moy. Yèlla da koo xéewèlé bindéef 
yépp muy yèrmèndé ju sax ju dul dog, yèrmèndé 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


neel liy dund ak li dundul, doj yi ak garab yi, dex ak 
géej, asamaan ak suuf, rawatina nag nit ni. Lôolu tax mu 
nekk sababu bârke ak njub ak yèrmèndé ak mucc. 

Yérméndé la, ngir bindéef yépp deef leena bind ngir 
terale ko ko. Bindéef yi yit lunu gènè bègg Yônént bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc di gènè am wâccuwaay fa Yèlla. 

Yèrmèndé la, ngir yèrmèndéem dafa èmb nit népp 
ak bindéef yépp. 

Yèrmèndé la, ngir Yèlla da koo def muy ndox miy 
dundèl xol yi ak xel yi di sababu texeg biir ak bèrke bu 
sax. 


Yèrmèndé la, ngirYèlla dafa wècce ci moom Alquraan 
miy tegtale njub gi. 

Yèrmèndé la, ndax mooy yônént bi Yèlla gènè bègg, 
di mbindéef mi Yèlla gènè fonk, ta mooy yônént bi Yèlla 
terale miiraaj (yéegé gi ko Yèlla yéegé ca asamaan ya). 

Yèrmèndé la, ndax bu dulwoon moom èddina jépp 
ab gott lay doon ak suuf su dara dul sax. 

Yèrmèndé la, ndax eig leeram leef bindé bindéef 
yépp. 

Yèrmèndé la, ndax taar bune takkndeeram la, ta sax 
moo tax nu bind taar. 





Bépp tôortôor bun xan leeram du ubbiku. Bu dulwoon 
moom deesu bind lenn. 





Ubbitég téeré bi n&nmssn 


Yérméndé la, ngirYallaa ko yèkkètil boppam, julli ci 
moom naanal ko ci lu sax. 

Nii la yônéntab yèrmèndé bi tiimé bindéef yépp banu 
am dalug xel. Nit ni nanguvvutôon nag des ci lèndèmug 
réer âggoon nan ci sukuraat vvaaye leegi ningi tâmblee 
dundaat binu jaaree ci bunti xamxam yi yônént bi ubbi, 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 


Xol yi danoo vvovvoon mel ne ay doj yu dègèr, mujj 
nooy ba mel ne ban ca yoxoom yu bârkeel ya. Xol yi 
danoo tilimôon, xumaag, mujj nuur ca ndoxam mu sell 
ma, leer vvuutu fa lèndèm ga. 

Amoon na ci nit ni non ba nuy laata dugg ci Lislaam 
danoo soxaroon dègèr bopp mana toon, vvaaye ba nu 
jébèlée seen bopp Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
mu yar leen danoo mujj doon saaba yu nooyi xol bayjooy 
lu bari. 

Ruuyi nit ni dandoon bèggè dee ngir jikkô yu naavv, 
faf dâldi dundaat dund gu sax ginaavv binu naanee ci 
ndoxum njub gi; noom népp nu dâldi am teddnga akug 
kavve, seeni turyit lèkkèlôo akturu sunu sang Muhammad 
Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. 


Lôolu lépp day leeral ne sunu yônént bu tedd bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mooy xarbaax bi gènè mag bu 
Yâlla baaxena nu ko. Moom nag xarbaax lavvoon ci vvâll 
yépp, yi feen ak yi nèbbu; kon moom mooy ki mat tanu 
matal ko, ki tedd tanu teral ko, ki dib soppe bun sopp. 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ginaaw nag moom yèrmèndé lawoon akug njub 
gu Yalla baaxe bindéef yépp, nu baax népp ak nu sell 
népp ak woroom xel yépp ak ni masa jiité âddina népp, 
nii népp ay takkndeeram lanu rek, walla sax nga ne xaaj 
lan ci moom, melne rek weer wi leerug jant bi di tâppe ci 
moom agsi ci nun. 

Lii moo tax jege Yâlla ak am ngèrèmam mingi jaare 
ci bègg Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ak toppu 
yoonam.Yâlla Muteddmitamâgg mingi leeral lôolu ci téeréem 
bu tedd bi naan: 


"Neel: bu fekkee dangeena bêgg Yâlla, toppleen 
ma kon Yâlla dana leen bêgg ta dana leen faral seeni 
bâkkaar. Yâlla kat ku mana fari bâkkaar la, ku mana 

yêrêmé la" (laayay 31 ci saaru [Âl 'lmrân). 

Mingi wax feneen yit ne: 

«Ku topp Yônént bi toppna Yâlla, ku deddu nag 
nanga xam ne yônnivvuma la ngir nga leen di sâmm» 

(laayay 80 eel ci saaru An-nisâ). 





Ni ko laaya yiy feddlee rek, benn nattuwaay bi nuy 
natte bègg Yâlla mooy ngay topp Yônént bi Yâlla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak mucc, wékku ci moom, taqook moom. Lu dul 
lôolu nag séqulak ngèm dara; ndax benn nattuwaay bi 
nuy natte bègg Yâlla mooy topp Yônéntam bi. Lôolu 
mooy dègg gi kenn ku gèm Yâlla manula sâggane. Kon 
nag sunu sang di Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 
daa war di teew ci sunug dund ci waxtu wu nekk, day war 





Ubbitég téeré bi rfamtmn 


yit nu def jèmmèm jay roytéef wu amul moroom muy 
sunu nattuwaay. Ngir sottal lôolu nag, sunu aajo ji gènè 
jamp mooy xam Yônént bi xam gu jege, xamug dundèm 
xam gu gènè jege, ba xam sax noo ya mudaan noyyi. 
Sunuy xol yit dafa wara tèftèfée na xolam daan tèftèfée, 
nu wara melne saabaam yu tedd ya andoon ak moom yalla 
na leen Yalla gèrém, noom na soppoon Yônént bi bèggôon ko 
ba fa mbèggéel yam. 

Xamnanu ne sax nun nu lott nii manunôo ègg 
ci matal la mu yayoo; waaye nag bu nu sôobôo aw 
yoonam, jaar ci ag njubèm rek mu doy. Ndaw texe gu 
mag! Ndax kat yèg ko lu mu gâtt gatt mooy buntub 
âgg gu sax ga. 

Bèggè sottal lii nag moo tax nu bind téeré bii, li muy 
matadi matadi, di mébét mu xamal leen jèmmi Yônént 
bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl ak mucc ju mègg ji. Li aju ci jèmmi 
Yônéntbi ju mèggji nag ningi ko tènkéei sunutéeréyi nu 
njèkkôona taalif. Ginaaw nag lunu guddèl guddèl sunu 
wax dumatal èqam, danuy sant Yèlla rek ei xéewèlèm 
gi gènè mègg gi mu nu baaxe muy Yônént bi Yèlla na ko 
Yalla dolli xéewèl akmuee ei di ko waxtaane walla di topp aw 
yoonam akug njubèm. 


Li am sax moodi ne sunu ligéey bi gènè mag, ei li 
tollook sunu kèttan, mooy nuy èggale yèrmèndéem ji 
èmb bindéef yépp ei sunu jamono jii ay jafe jafe yu bees 
di xoj, nuy xamal nit népp yit, ea anam ga mu gènè rafete, 
xarbaax bii ègg fa ag mat yam. Sunu teraanga ji gènè 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


magg mooy nu xamle Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc ci anam gi mu gènè rafete. 

Kon nag, yaw Yâlla, maangi lay haan nga may nu 
ab eér ei jémmi xarbaax biy roytéef wu amul moroom, 
ta nga dundél sunuy xol ei bégg ko ak sopp ko, ta nga 
defal nu ag jâppndal ba nu déggél ko wékku ei moom, 
ta nga def nu nuyayoo sa ngérém ak sa mbèggéel. 
Aamiin! 1 







1. Coono bi sunu dongo yu tedd yi daj ei jâpple nu ei defar téeré bii, 
maangi liaan Yalla Mutedd mitamâgg mu defal leen ciyoolubsarax bu 
sax. 

















JEMM JIY ROYTÉEF TA AMUL MOROOM 
MOOY JEMMI SUNU SANG MUHAMMAD 

Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc 


Yalla dafa baaxe nit ni yônéntam Muhammad'fa\\a na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc ngir wâccuwaay ak daraja ju kawe ja 
mu am fa Yalla Mu tedd mi ta mâgg, dafa jâppe topp soppeem 
bi muy topp ko moom, jâppe jaayante ak moom muy 
jaayanteek moom, wékk mbéggéelém ak âgg ci moom ci 
topp ab yônéntam Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Laaya yu 
tedd yii ningi junj maanaa mii: 

"Yônnivvuma la ludul ngir ngay yêrmêndé neel 

bindéef yi» (laayay 107 eel ci saaru Al- anbiyâ). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daana wax 
saabaam ya lu mel nii: 

«Ée yéen nit ni, man kat yèrmèndé ju nu leen 
baaxe rekk laa» ( Ad-Dârimi, ubbitég téeré ba). 

«Ku topp Yônént bi toppna Yâlla» (laayay 80 eel ci saaru 
An- nisâ). 

«Niy jaayante ak yaw Yâlla la nuy jaayanteel» (laayay 

10 eei ci saaru Al- fath) 

«Neel: bu fekkee dangeena bêgg Yâlla, toppleen 
ma kon Yâlla dana leen bêgg ta dana leen faral seeni 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


bakkaar. Yâlla kat ku mana fari bâkkaar la, ku mana 

yêrêmé la» (laayay 31 eel ci saaru AI 'lmrân). 

Ta yalla dafa tere, ci anam gu dog, nu koy jiitu walla 
nuy jiitu soppeem bi di ab yônéntam Vâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl akmuee. Mingi naa: 

«Ée yéen ni gèm, buleen jiitu Yâlla ak yônéntam bi. 
Ta nangeen ragal Yâlla. Yâlla kat kuy dégg lépp la, kuy 

xam lépp la» (laaya ji njèkk ei saaru Al- hujurât). 

Laayaju tedd jii day diglétènku ei Alquraan aksunné 
ta ban leena génn, bana èppél, bana yéesél. Lôolôo tax 
nu wara bana génn digèli Yâlla yi ak yu Yônént bi ei 
Alquraan ak sunnè. Ci lôolu la Yônént bi yarewoon ay 
saabaam ba bu leen masaa laaj dara danunaan «Yèlla 
akub yônéntam noo ko xam», doonte sax day lun 
xam. Lôolôo tax nu âggoon fa gènè kawe ei yar ak 
teggiin ak yiw. 

Yâlla dafa sâkku ei jullit ni nu amug yèg ta am 
teggiin yu mat sèkk ei seen wax ak seen jèf ba sax 
bana yèkkèti seen baat bu nuy waxak Yônént bi Yâlla na 
ko Yalla dolli xéewél ak muee ak bu nu koy woo. Wonena yit 
ne xètt ndigèl lôolu, lu mu néew néew, day yâq seeni 
jèf. Laaya yiy tegtale lii nag barinan, waaye yii di nèw 
bokknan ei: 

«Éeyéen ni gèm, buseen kâddudi féeté kaw kâddug 
Yônént bi, buleen koyjoor yit ni ngeen dijoorantee; ngir 





Jémm jiy roytéefta amul moroom 


seeni jêf bana yâqu ta dungeen ko yêg» (naareelu laaya ci 
saaru Al-hujurât ). 

Naka nôonu, Yalla Mu tedd mi ta mâgg dafa def mâggal 
Yônént bi ak fonk ko di lu muy natte tolluvvaayu ragal 
Yalla ci xoli jaam ni. Yalla dâldi def maggal Yônént bi ak 
weg ko muy daraja ji ab jaam di sèkku ci Yèlla, limaale yit 
nèkka sèmmoonteek teggiini waxak Yônént bi ci jeexiiti 
réer yi gènè mag: 

«Tigi, niy suufeel seen kâddu bun teevvee fi Yônént 
bi, noona Yâlla dafa nattu seeni xol ngir ragal Yâlla. 
Danan am njéggèl ak pay gu mâgg. Ni lay joor [yaw 
Yônént bi] ni êpp ci fioom amun xel» (laayay 3 eel ak 4 eel ci saaru 
Al- hujurât). 

Ci bunt bii man nanoo tegtaloo yit laaya ju tedd jii: 

"Buleen di wooye Yônént bi ni ngeen di wootantee» 

(laayay 63 eel ci saaru An- nûr). 

Ibn 'abbâs nii la firée laaya ji: "Danudaan wax: ée 
Muhammadl ée baayi qâsiml" Yâlla tere leen ko ngir 
mâggal Yônént bi, mu dâldi ne [moom Yèlla] deeleen 
wax: "yaw yônéntab Yôlla bi" (Ibn kathir, ci tafsiiru laayay 63 eel ci 
saaru An- nûr). 

Yèlla sax buy waxak Yônént bi du jaar ciw turèm ni 
muy jaare ci turi bokki yônéntam yi. Li mu koy wooye kay 
mooy ay meloom aki jikkôom, lu melne "yaw mi Yâllay 
xamal, yawmi Yâllayônni". Ci lôolu la Yèlla jèngalejaam 

- 






<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


ni bind bu mègg ci yar ak teggiin seen diggènté ak sunu 
soppe di sunu yônént Muhommod Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee. 

Yalla moytuloona ni réeré waccuwaayu Yônént bi ak 
darajaamju kaweja. Ba taxYâlla waatci dundug soppeem 
binga xam ne mooy leeral Alquraan, mu wax ne: 

"Maangi waat ei sag dund ne noom ningi ei seen 

mdndité mi, di gèlèm rek" (laayay 72 eel ei saaru Al- hijr). 

Ta gisun ei Alquraan ngiin lu melne lii Yèlla def ei 
dundug sunu Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee. 

Bokkna ei liy tegtale mèggaay ak kaweg darajay 
Yônént bi fa sunu Boroom li Mu julli ei moom mooki 
malaakaam, digél jullit ni yit nu julli ei moom naanal ko 
xéewèl ak muee ta ban koo fètte ei seeni xol ak seeni 
lèmmin. Ci lôolu lanaan: 

"Ydlla kat aki malaakaam danuy naanal Yonént bi; 
yéen ni gèm deeleen ko naanal xéewèl ak muee" (laayay 

56“' ei saaru Al- ahzâb). 

Teral gi Yèlla teral Yônént bi yamut ei may yu rèy 
yii, waaye may yii day wéy ba bis péne. Liy tegtale lôolu 
mooy: 

"Giinnaa ne yit sa Boroom dana la may ba nga 

gèrèm" (laayay 5 eel ei saaru Ad- duhâ). 

Bu lôolou lépp jèllee yit Yèlla da koo def mu gènè 
tedd ei yônént yi, féeté leen kaw lu bari, am wèccuwaay 





Jémm jiy roytéefta amul moroom 


bu ranniku ci seen biir. Liy tegtale lôolu mooy lim wax 
moom Yalla Mu tedd mi ta mâgg ne: 

"Yônént yooyee damaa féetêlé kenn ca noom ca 
kavvneneen na. Amna ci noom nu Yâlla waxal, yêkkêtina 
nenn ca noom yit ay daraja» (laayay 253 eel ci saaru Al- baqara). 

Kenn ki nu tudd ci laaya ji nag mooy sunub yônént 
Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. 

Ibn 'Abbâs yalla na ko Yalla gerèm neena: "amna ci saaba yi 
hu masa toog dixaar YônéntbiYh\\a na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. 
Mu génn, ba mu leen jegee déggléen huy waxtaan mu déglu 
leen. Am ca ku ne: eèy Yâlla miy tânn eiy bindéefam ab xarit, 
ba def ibraayima muy xaritam! Keneen ne: waaw lan moo 
gènè yéemé wax gim waxak Musaa? Am ku ne: Isaa mim 
bindé ei kâddoom ak ngelaw lu jôgé ei moom naglAm kune: 
Aadama moom Yâlla da koo tânn! Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak muee dâldi génn fa hoom, nuyu leen, dâldine: 

"Déggnaa seen waxtaan ak li ngeen yéemu ei ne 
Ibraayima mooy xaritub Yâlla, ta muy dêgg, ak ne 
Musaa moo doon waxak moom, ta muy dêgg, ak ne 
Isaa ag kâddoom la ak ngelaw lu jôgé ei moom, ta muy 
dêgg, ak ne Aadama Yâlla da koo tânn, ta muy dêgg. 
Waaye damane: man maay soppeb Yâlla, ta jubluwuma 
ei ndamu; ta maayyor raayab ngèrèm la bu âllaaxiraa, 
Aadama nekk ei ronam ak ni dikk ginaawam népp, 
ta jubluwuma ei ndamu; ta maay njèkkè tinu ta man 
lahuy njèkkè tin bu âllaaxirra, ta jubluwuma ei ndamu; 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ta maay njèkkè yèglu fa buntu ajjana, ta jubluvvuma 
ci ndamu, bu ko defee nu ubbil ma dâldi ma eay dugèl 
maak ni nâkk ei jullit ni, ta jubluvvuma ei ndamu; ta 
maa gènè tedd fa Yâlla nu jèkk na ak nu mujj ni, ta 

jubluVVUma ei ndamu» (At-Tirmidi, buntub AT manâqib; ak Ad- Dârimi, 
ubbitég téeré ba). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee neena yit: 

"Man maay sangub nit ni bu âlaaxiraa, ta 
jubluvvuma ei ndamu; ei sama loxo la raayab ngèrèm 
ba di nekk, ta jubluvvuma ei ndamu; bu boobaa amul 
benn yônént bu dul nekk ei ron sama raaya, li tâmblee 
ei Aadama ba ei ni ko mujj, ta jubluvvuma ei ndamu; ta 
maay njèkkè dekki, ta jubluvvuma ei ndamu" (At- Tirmidt, 

buntub At- tafsir). 


Jikkô yii yépp nag ak jagle yu kawe yii Yônént bi am 
Yalla na koYâlla dollixéewèlakmuccmoo taxYâlla sakku ei ni gèm 
nu jeex tâkk ei bègg Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee, 
sâkku ei noom yit funu toll mu melne Yônént bi mingi 
jâkkaarloo ak seeni jèf. Liy gènè tegtale lôolu moodi ne 
Yâlla Mu tedd mi ta mâgg dafa digèl ni gèm nuy julli ei Yônént 
bi Yâlla na ko Yalla dollixéewèl akmueedi ko naanal bu nuy taaya ei 
julli gu nekk, ta wax ei keneen nit day yâq julli. 

Al- imâm Al- Ghazâli mingi leeral lii di wax ne: 





"Taaya nag, boo toogee di ko defnanga ândaki teggiin 
ta wax ei iu leer ne julli yi ngay julli ak jikkô yu rafet yi ak 
nguur gi ak moomeel gi, lôolu lépp Yâllaa ko moom, ta nga 





Jémm jiy roytéefta amul moroom 


teevval Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ci sa xol wax 
ne "Yâlla na jâmm ak mucc akyèrmèndey Yâlla ak bârkeem 
nekk ciyaw, yaw Yônént bii", ta nga am yaakaar ju dèggu ci 
ne dana ko jot ta dana la delloo lu gènè mat" (ai- Ghazân, ihyâ 
'ulûm ad- dtn, xaaj bu njèkk bi, xètu 224“')- 

Sèrin bii di Khâlidal -SogfidôdiyâllanaYalla sellal mbôotèm 
dafa èndi ci téeréem bi tudd Al- maktûbât tuxale ko ci 
téeréb sèrin Ash- shihâb ibn Hajar al- Makkl bi tudd sharh 
al- 'ubâb fi bayâni ma'âni kalimât at- tashahhud : "kiy julli 
day waxak Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mu mel 
ne Yâlla da eiy junj ne deef koo muril kiiraay ba mu melne 
ku teew fi hoom ngir di leen seereel li gèn ei seeni jèfngiryit 
fâttliku ab teewaayam doon sabab ei yokk ragal Yâiia” (xètu 
118 “'). 


Li am daal moodi ne Muhammad Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee mooy ki Yalla gènè sopp ei jaamam yi di ki 
gènè tedd ei bindéef yi; ngir mooy ndamul âddina ak 
èllaaxira, di kiy gindi nit ni di leen xettli ei âddina, di leen 
rammu bu âllaaxiraa. Aadama miy baayi nit ni ba ko Yâlla 
génnée âjjana ba muy tuub ei darajay Yônént bi Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak muee la ko naane njéggèl. Tayit ba ko Yâlla 
yônnée rek la dâldi doon yoon wi nit népp di gindikôo. Liy 
tegtale lôolu mooy li nèw ei âddiis ne: 


"Ba Aadama defee njuumte la dafa ne: yaw sama 
boroom, maangi lay haan ei darajay Muhammad 
nga jéggél ma. Yâlla ne ko: Aadama, nan nga xame 
Muhammad ta bindaguma ko? Mune ko: Yaw sama 









<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


boroom, li tax mooy banga ma bindée, def ci man 
ruu, damaa téen gis ci tânki aras nu bind ci «Kenn 
yayoowul jaamu ku dul Yèlla, Muhammad Yônéntab 
Yallaa la», maxam ne doo toftal ci sa tur ku dul ki nga 
géné sopp ci sa bindéef yi. Yèlla ne ko: Waxnga dégg 
de Aadama; moom laa géné sopp ci bindéef yi. Naan 
ma ci darajaam; jéggélnaa la. Bu dutoon Muhammad 
kat duma la bind 2 ». 

Nii la Aadama naane ci bèrkeb Yônént bi mu jéggèl 
ko. Li mu vvaroona jaar ci Ibraayima yit moo tax banu 
ko sènnee ca sawara sa Yèlla seral ko def ca jèmm. Limu 
waroona jaar ci Ismaayila yit tax banu koy waaja rendi 
Yèlla jotu ko yônnée am kuuy. 

Nii nu ko gise kon, yônént yépp amnan taxawug 
Yèlla ci sababu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, ba 
sunu sang yônént Yèlla Musaa sax èggna ci bèggé bokk 
ci xeetu Muhammad ngir am ci bèrke ak ngènéel li Yèlla 
jagleel xeetu Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewel ak mucc. 
Jèlénan ci Qatâda ibn Nu'mân yalla na ko Yalla gerèm mu ne 
sunu sang Musaa dane: 

«Yaw sama boroom, man kat damaa gis ci téeré bi 
nga wècce ci man xeet wow moo gén ci xeet yépp, xeet 
wuy diglé aw yiw di tere lu bon; ma lay naan nga def 
ko samaw xeet. Yèlla ne ko: «woowa kat xeetu Ahmad 
la». Mu ne ko: 


2. Al- Hâkim, ci al- mustadrak, Bayrût, 1990, âddiisu 4228“'. 






Jémm jiy roytéefta amul moroom 


Yaw sama boroom, man kat damaa gis ci téeré bi 
nga wâcce ci man xeet wow mooy mujjé dikk waaye 
mooy jiitu âjjana; ma lay haan nga def ko samaw xeet. 
Yâlla ne ko: «woowa kat xeetu Ahmad la». Mu ne ko: 

Yaw sama boroom, man kat damaa gis ci téeré 
bi nga wâcce ci man xeet wow seenub téeré ci seeni 
dénn la nekk danu koy tari, ta na leen jiituwôon bu 
nudaan jâng seen téeré danu ko daan xool ba bun ko 
xoolul dun ko mokkal dun ko xam, ta Yâlla joxna leen 
eig mokkal lum masuta jox wenn xeet; ma lay naan 
nga def ko samaw xeet. Yâlla ne ko: «woowa kat xeetu 
Ahmad la». Mu ne ko: 

Yaw sama boroom, man kat damaa gis ei téeré 
bi nga wâcce ei man xeet wow danuy gém téeré bu 
njékk ba ak téeré bu mujj bi, danuy xeexak kuréli réer 
yi ba banuy xeexak patt ba di fen kat ba [al- masih ad- 
dajjâl]; ma lay naan nga def ko samaw xeet. Yâlla ne 
ko: «woowa kat xeetu Ahmad la». Mu ne ko: 


Yaw sama boroom, man kat damaa gis ei téeré bi 
nga wâcce ei man xeet wow danuy lekk seeni sarax ba 
noppi nu leen eay fay.Ta na leen jiituwôon ku ei masaa 
sarxe bunu ko nangoo Yâlla day yabal sawara mu lekk 
ko, bunu ko nanguwul nu bâyyi ko noona ndegment 
yi ak janaaw yi lekk ko. Magis ei yit ne Yâlla dafa jélé 
seeni sarax ak seeni asaka ei ni woomal ei noom jox ko 
ni nâkk ei noom; ma lay naan nga def ko samaw xeet. 
Yâlla ne ko: «woowa kat xeetu Ahmad la». Mu ne ko: 



<^ 55 ^, 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Yaw sama boroom, man kat damaa gis ci téeré bi 
nga wècce ci man xeet wow ku ci yéené lu baax ta am 
ngânt ba defu ko dan koy bindêl tuyaaba, bu ko defee 
nag nu bindél ko fukki tuyaaba, di ko ful ba bamuy 
mat jurôom naari téeméeri yoon; ma lay naan nga def 
ko samaw xeet. Yâlla ne ko: «woowa kat xeetu Ahmad 
la». Mu ne ko: 

Yaw sama boroom, man kat damaa gis ci téeré bi 
nga wâcce ci man xeet wow nooy ramme ta noom la 
nuy ramm; ma lay naan nga def ko samaw xeet. Yâlla 
ne ko: «woowa kat xeetu Ahmad la». 

Qatâda ne: neenan ma Musaa dafa dâldi sânni 
téeré ya ne: «Yaw Yâlla, maangi lay naan nga boole ma 
ci xeetu Ahmad 3 ». 

Li am daal moodi ne kenn ku ne ci eâllala gu yônént yi 
ni doon gindée tay nun bârkeel, kenn ku ei nekk doon na 
yèglé dikkug Yônént bi Yalla na koYalla dollixéewèl akmuee, moom 
mi Yâlla tânn yônni ko muy yèrmèndéy bindéef yi. 

Ci muj gi nag la leer gi nudoon séentu wâcc ei 
jamono. Ngir ei âltine fukkéelu fanak naar ei weeru gâmm 
ei jurôomi téeméeréelu at ak jurôom naar fukk ak benn 
ginaaw feenug yônéntab Yâlla bidi Isaa mi doon xettlee, 
ba jantiy waaja fenk la jamono jépp ak bérèb yépp am 
teraangay teeru Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee. 


3. Ibn Kathir, Tafsir al- qurân al- 'azim, Bayruut, 1988, laayay 154 eel ei 
saaru AT a'râf. 






Jémm jiy roytéefta amul moroom 


Feenug Yônént bi nag Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
dafa èndak yèrmèndé ju Yalla dolli bindéef yi. Meloy 
suba ak ngoon soppiku, yègyèg yi gènè xôoot, wax yi 
ak waxtaan yi ak banneex yi dâldi suufe, lu ne daldi am 
meneen maanaa ak beneen taar. Xérèm ya yèngutu ba 
daanu, keno ya ak xadd yu kawe ya woon ca taaxi Kisraa 
ya dâldi mâbb, géejug Saawa ga dâldi rjiis, xol yi dâldi 
fees ak bârke akug sell, bârke bii dâldi daj jamono jépp, 
maanaam bérèb yi ak waxtu yi ak bindéef yépp. 

Sunu sang bii di Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc, moom mi dajale ngènéel yépp, bu feenuloon ci 
âddina kon nit ni danuy des eig lèndêm akug njaay âlle 
ba âddina tukki, kon yit ni am doole di wèy di not ni néew 
doole, ag mbon yit not ag mbaax, toon kat yu bew yi yit 
yilif âddina. 

Xoolal wax ju rafet jii waykat bi wax: 

Yaw Yônéntab Yâlla bi, boo dikkutôon âddina, 
kon gâncax yi dun tôortôor, piee yi dun sab, ta kon 
Aadama du xam tur ya mukk; 

Ta kon âddina du am menn maanaa, ta kon sax 
âddina ji lab ei naqar ak tiis. 


Sunu kilifa Jalâl ad-din ar-rûmiy'a\\amfa\\a sellalmbootam 
waxna ei ninu wara yègé xéewèlug Yâlla ak ngènéelam ei 
dikkug Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee moom mi 
daaneel xérèm yi, tasaare maandu ei kaw suuf, génné 
toon ei xol yi. Dafa wax ne: 









rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Ée yaw jullitu jamono jii, bu dutôon jiaaru sunu 
sang Ahmad Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ak njâmbaaram 
ak yittéem ci daane xérèm ya, kon tay ngay jaamu 
xérém ne sa maam ya». 

Jèmm jii jângutôon ta feen ci aw xeet wu nekkoon 
eig réer, namu jaaxalewoon na mu jamonoonteeloon 
ei xamxamam akum xelam noona la èndée xarbaax 
bob kenn masu koo man ta kenn du ko manati mukk 
ba addinay tukki. Loola mooy xarbaaxub ALQURAAN. 
Alquraan kat waxna ei xew xew yi weesu, ni mu waxe ei 
bir yu bari yu xewagutôon yoy xamxam moo ko feenal 
ginaaw bi, ta diirub junniy at ak neenti téeméer kenn 
manuta tebbi lenn ei li mu wax. Ta kat téeréy xamxam 
yi gènè mag gènè siiw at mune nu toppaat leen, yeesal 
leen, yokk ea. 

Yônént bii nekkoon jirim ta jângutôon, moom 
jèngewul ei kenn ei nit ni; dafa nèw kay ngir xettli nit 
népp ak jottli leen xamxam yi nèbbu, doonitam jènglekat 
bi gènè mag ei daaray Yèlla ji Mu tedd mi ta mègg. 

Sunu sang Musaa ab lim ei ay ètte la èndiwôon, 
sunu sang Daawuda èndiwôon ay naan aki déeyaaléeg 
Yèlla, sunu sang Isaa moom danu koo yônniwôon ngir 
mu jèngal nit ni jikkô yu rafet ak dèddu èddina. Sunu 
sang Muhammad nag moom, moom mi nu tènn ta muy 
yônéntab Lislaam, lôolu lépp la èndi. Ndax jèngalna nit 
ni ètteyi, jèngal leen nunuy sellale bakkan, jèngal leen 
nunuy naane Yèlla ei xol bu sell, xamal leen yit jikkô yu 





Jémm jiy roytéefta amul moroom 


rafet. Nekkoon na yit seen royuwaay buy dund ci seen 
biir, ta dénk leen nu bana woru ci xoy xoyi èddina. Cig 
gattal daal, dafa dajalewoon ci boppam yittéy yônént 
yépp ak seen kattan gépp. Ab juddu aki teggiin akub taar 
akug mat yit dajewoon na ci moom. 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dundna neen 
fukki at ci biir aw xeet wu nekk eig réer. Mat ak jikkô yu 
baax yi mu èndiwôon yit li ei èpp nit na ea xeet woowa 
danu koo réeréwoon. Booba yônént bi nekkutôon njiitu 
réew walla waaraatekat, doonutôon sax ab soldaar 
sâkkaantumaa njiitu xare lu mat. 

Waaye sikki sâkka amul ei ne ba mu amee neen 
fukki at la eoppiku gu mag am ei dundug nit ni. 

Ngir lu jiitu muy am at yooya, masuta dégg kenn kuy 
waxtaane jaar jaari yônént yu jèkk ya ak xeet yu jèkk ya, 
aka waxtaane bis péne akâjjana aksawara. VVaaye dadaan 
dundèl boppam rek dund gu kawe gu lalu ei jikkô ju 
kawe. Bamu jôgée ea xuntum hirâ ma nag èndaale yan 
boobee jôgé fa Yâlla la lôolu lépp soppiku. 

Ba mu tâmblee woote aka jottli, dun bi araab yi 
dèkkéwôon dafa tâbbi eig jaaxle ak tiitaange. Wax ju jot 
ju Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee dafa not seeni 
xol ba melne da leena jabar, wayi araab ya ak seen wax yu 
rafet ya nu daan jogantee mujj naaxsaay safatul dara. 


Benn waykat manatula wékk ea Kaaba ga wayam wu 
jiitu ea jogante ba. Ci lôolu la nuy nettlee ne waykat bu 






<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


siiw bi nuy wax Imru al- qays ba rakkam ju jigéen déggée 
laaya ju tedd ji naa: 

«nu ne: «ée suuf, vvannal sa ndox mi; yaw asamaan 
yit têyéel sam ndox». Ndox ma wahhiku, hu dogai mbir 
ma, gaal ga teer ca doju Jûdi, hu wax ne: «na toohkatyi 

alku!» (laayay 44 eel ci saaru Hûd). 

Ba mu déggée lôolu dafa dâldi wéy ta naa: 

«Kenn manuta waxati dara. Ta amul njarin nuy 
wékk sama wayu mag ji ci Kaaba gi. Ndax waxi wenn 
waykat amatul maanaa ba mu koy damoo». 

Mu daldi wékki wayu magam wanu wékkôon ca 
Kaaba ga mu jiitu way yépp, yeneen jurôom mbenni way 
ya topp ca 4 . 

Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc jangalna nit 
népp dêgg dèggi maanaam nekk gi nit nekk kuutaayu 
Yalla ci kaw suuf. Teg na yit tèrèliin yi gènè mat ci wall 
yépp, yi mel ne wâllu jèflènté digènté nit ni ak wâllu 
xamxam ak koom koom ak jiité nit ni akjèflènté digènté 
réew yi. Wâll yôoyee nga xam ne ni gènè rânniku ci 
woroom xamxam yi ba nu eay laata am xamxam bu wér 
jeexalnan li èpp ei seenug dund ei gèstu, def ay gèstu yu 
yaatu yit ei nit ak bindéef yi ei des. Ta xamnan bu wér ne 
nit ni lu nu gènè jèm kanam ei xamxam ak gèstu rek di 
gènè xam "Al- haqiqa al- muhammadiyya". 

4. Ahmad Jawdat Bâshâ, Qisas al- anbiyâ wa tawârikh al- khulafâ, 

Istambuul, 1976, xètu 83 eel ei xaaj bu njèkk bi. 

- 







Jémm jiy roytéefta amul moroom 


Sunu Yônént bu mâgg bii Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc, moom mi masuta fekke lu dul benn xeex rek bob 
bokku ca woon, mujjna di njiitu xare lu xeren ta masuta 
jang lu jèm ci xare, mujj doon soldaar bu jambaare bu 
neme bu dul des ginaaw ci xare yi gènè tar ngir saxal 
wéetèl Yalla ak defar dundug nit ni ak li mu doon doon 
boroom yèmèndéju yaatu ju daj nit népp. 

Sunu Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc dadaa 
fègg wunt yépp, bunt bunt, ngir jottli nit ni diinéy Yâlla 
ji. Waaye nu texeedi na danoo lânk njub ga, tèj seeni 
wunt, ragal jantam bi âgg ca noom, dâldi sax ci lèndèm 
ba fâww. Nenn ci noom sax seenug wow xol taxna nu 
jèflèntéek moom ci ag tar. Waaye moom Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl akmuee da doon naqarloo seenug fâtte Yâlla ak 
seenug réer waaye naqarloowutôon seen jèflènté bu tar 
ba. La mu daa wax nu mel ne nii mooy: 

"Duma leen ei laaj ag pay, ta duma ei yokk sama 

waxi bopp" (laayay 86“' ei saaru Sâd). 


Maanaami moodi ne Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak muee ngèrèmul Yâlla la bègg du leneen. Ta ei diirub 
jurôom neenti at la Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl 
ak muee yilifé dun bi araab yi dèkkéwoon bépp, ta ab 
xareem xareb noon yi daa ko natt te lu ei bari. Waaye 
amna ndam lu rèy ei ubbi ay bérèb ei sababub njânglem 
soldaar ma mu jângaloon waa jamonojoojee nga xam ne 
nosuwun woon ak ei sababub kâttanug biir ga mu leen 
dundèlewoon. Dam yooyee yépp nag sottalna ko ta na 









Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ca seeni bakkan des néew lool. Ci wall gii la daane jéll ya 
génè tar naari réew ya gènoona mag ca jamono yooya, 
muy réewum Furs ak réewum Rom. 

Li jamono doon doy doy waar, nii la Yônént bi amale 
ag eoppiku gu mag ei taariixu doomi Aadama, fare ko ag 
toon, dèfèl ni nu toonoon. Dadaa raay boppi jirim ya ea 
loxoom bu barkeel ba, leeri yèrmèndéem daa teqale xol 
yi akjaaxle. 

Waykat bii dèkkTurki di Muhammad 'ô/e/'fmingi wone 
lii ei anam gu rafet bi munaa: 

waxtu wi jotna nag bi jirim bi mâggee ba am neen 
fukki at, 

Tânk yee taqoon deret ta daa jaar ei bopp yi ningi 
nii laab leegi, 

Kookee Yèlla aar samm ko goreelna nit ni ei ngém 
gi mu éf ei seeni xol, 

Mu daan wuuri Furs ya ak yu Rom ya ei menn 
eong, 

Mu xettli nu tèlé ha nu daa néewèl doole na 
amutôon jenn èq ju dul doyodal ak toroxal, 

Toon masuta xalaat ne danafi masa jôgé; waaye 
deena tay. 

Waawaaw, yoon wu leer wi mu èndi yèrmèndéy 
nit ni la. 





Jémm jiy roytéefta amul moroom 


Muuréna yérméndé moom Yônént bi Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak mucc réewum ni doon wut ag maandu, 

Lépp lu âddina am ci ay mayam la bokk Yâlla na ko 
Yalla dolli xéewèl akmuee, 

Xeet wépp ak kenn kunekk ameelna ko bor Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 


Nit népp ameelnan ko bor Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 

muee. 


Yèlla, yâlla nanga nu boole ei niy dekkee ngém gii 
bis péne. 

Yoonu sunu sang MuhammadTa\\a na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee miy sangub yônént yi géej gu yaatu la, yooni yeneen 
yônént yi nag ay dex lan yuy sotti ea géej googa. Yônént 
bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mooy boroomi melo aki 
jagle -yi nu xam ak yi nu xamul- yi féeté kaw yônént 
yi ko jiitu ta jege téeméeri junni ak naar fukki junni ak 
neenti junni, ta meloom yôoyu nooy njobbaxtanu jikkô 
yu rafet. Ba muy laata nèw nit amna lumu sottaloon eig 
jèm kanam ei wâllu xamxam ak xalaat ak dundiin, waaye 
jèmmèm ja moo doon «misaal mu mat» mi mana faj 
aajoy nit yi mana am ba âddinay tukki. Sabab bii moo 
tax nu yônni ko ei nit népp muy «yônéntab mujjug 
jamono». 


Lii moo tax Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
melal jikkôom yu kawe yi dâldi ne: 









rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Danu maa yônni kat ngir ma mottli jikkô yu rafet 

yi rek» (Al- muvvatta, buntub Husn al -khuluq). 

Nu waxaat ko, moom bâyyiwul ginaawam ndonol 
âddina, waaye ndono li gèn ta gènè mègg la bèyyee nit 
népp ta mooy jèmmèm ak jikkôom yu mègg yi. 










ROYTÉEF AK MISAAL MI 
GÈNE RAFET 


Yônéntab Yalla bi Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc mooy jenn jèmm di benn yônént bu taarix bind 
dundèm gépp ba la ca gènè nèbbu. Li am moodi ne bokk 
na ci matug yônént yi ne noom danoo doon ay misaal 
yu amul moroom yuy jèmèlé nit ni ci dègg ak yiw. Seeni 
jikkô ak seeni jèf sax lu néew agsina ci ba sunu bisub tay 
bii. Yônéntab mujjug jamono nag moom, dundèm gépp 
la nu bind ci anam guy wone jèfèm jépp ak waxam jépp, 
tâmblee ca la ca gènè tuuti ba ca la ca gènè mag. Ag 
dundèm dan koo bind ci taarix ci xèt wu ranniku, ta jèfèm 
yii ak waxam yii ci newantug Yalla la ame la tamblee ca 
jamonoom ba ba âddinay tukki. 


Ngir nu mana fegal sunu bopp fitnay dund gi nag, 
ci kanam nattu yi ak musiba yi ak mbetteel yi, manuta 
nâkk nu jèfé, ca anam ga gènè rafet, jikkôy Yônént bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc yu kawe yi, yi mel ne: sant, ak 
wâkkiirlu, ak ând ci dogal bi, ak mun nattu yi, ak dogu, ak 
njâmbaar, ak doylu, ak ligéeyal keneen, ak tabe, ak woyof, 
ak dègèr ci kanam xewxew yi. 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ngir nag bir yii yépp misaal am ci, Yalla dafa baaxe nit 
népp mayjoj mooy sunu sang Muhammad Yônént bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc miy gindi kat bu mat bi ta di ko 
defi ci dundèm gu sell giy misaal di royuvvaay. 

Ci lu wér, dundug Yônént bi mooy misaal mi ak 
royuwaay bi ngir mas yiy nèw ba bis péne. Yalla waxna ei 
noom daldi ne: 

«Amnga moos ag pay gu dul dog, tayit jikkô ju 

kawe nga am» (laayay 3 eel ak 4 eei ei saaru Al- qalam). 

Jèmmi Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmueeak njubèm 
gu bârkeel gi ningi ei njobbaxtanu jikkô yu rafet yi nit 
mana xam man koo dékku ei anam gu mat sèkk.Ta jèmmi 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl akmuee jiy royuwaay matalna 
warugaru gindée; moom ei boppam Yalla na koYalla dolli xéewèl ak 
muee dafa nekkoon misaal muy dund ei biir nit ni. 

Yalla nag dafa baaxe jèmmi Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak muee nit népp ngir mooy seen roytéef wu rafet ni 
ko Alquraan di waxe. Ci lôolu la Yalla waxe ne: 

((Amengeen ei yônéntab Yâlla bi roytéef wu rafet 
ngir kuy yaakaara dajeek Yâlla, tayséentu âllaaxira, tay 
tudd Yâlla di ko fâttliku lu bari» (laayay 21 eel ei saaru Al- ahzâb). 

Kon nag xèt wune ei dundug Yônént bi Yalla na koYalla 
dolli xéewèl ak muee da nuy won ei wèll yépp ab taar akug 
mat yu amul moroom. Ba taxna dundug Yônént bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee lèmboona taar yi doxaliin di am 





Roytéef wi géné rafet r^M***^ 


yépp, benn muy ci anam gunu lèm walla ci anam gunu 
teqantal. Lii moo tax nit kune man naa fekk ci dundug 
Yônént bi gu tedd gi ak yoonam wu leer wi doxaliin yu 
gèné taaru ta gènè mat yu mu mana tannal boppam. 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mooy roytéef ci 
jiité diiné ji, mooy misaal ci jiité réew, mooy misaal ci ni am 
eofeel seen digènté akYalla, mooy misaal yit ei ag eantam 
akug woyofam saa bu ko xéewèli boroomam muurée. 

Moom mooy misaal ei ag munèm akug bâyyee 
mbirèm Yalla ei jamono ak waxtuw tar. Mooy misaal eig 
tabeem akug nâkka soxlaalam bindéef yi ei jamonoy 
am. Mooy misaal ei yèrmèndéem akug neewantam ei ag 
njabootam. Mooy misaal ei yèrmèndéem ei way néew 
doole yi ak jaam yi ak doxandéem yi. Mooy misaal eig 
jéggléem akug baaleem ngir niy toon. 

Bu fekkee dangaa doon boroom alal, nanga xalaat 
woyofug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee akug 
tabeem moom mi jiitéwoon dun bi araab yi dèkkéwoon 
bépp jiitéwoon kilifèy araab yi xèccôon leen ei boppam 
ei mbèggéel. 

Bu fekkee dangaa bokk ei way néew doole yu nu 
toon yi, nanga roy ei dundug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee ngir nekkoon na Mâkka di ku néew doole ku 
doon dékku tooni kilifèy Mâkka ya doon ay tonkat doon 
ay bokkaalekat. 


Bu fekkee dangaa nekk njiit lu am doole lu Yâllay may 
ndam, nanga jânge ei dundug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 









rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


xéewèl ak mucc moom mi jèmbaarevvoon ca xareb Badar ak 
xareb Hunayn ba Yalla may ko ndam mu daan noon yi. 

Bu fekkee, Yalla tere! dangaa bégg dara ta jotôo 
ca, nanga fattliku taxawaayu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc miy ku wakiirlu moom mi ândoon ak mun ak 
njèmbaar ba muy jaar ca digénté saaba ya daanuwoon ca 
xareb Uhud ak na ca amoon ay gaanu gaanu. 

Bu fekkee dangaa nekk ab jènglekat, nanga xalaat 
Yônént bi moom mi jèngle digèli Yèlla yi ta amoon ag 
neewant lool ca waa Suffa ya woon ca jèkka ja. 

Bu fekkee dangay kuyjèng, nanga jeneerYônént bi 
Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl ak mucc mu toog eib yar aki teggiin 
akug teewlu ei kanam Jibriil Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
mi ko doon èndil li Yèlla wècce ei moom. 

Bu fekkee dangaa nekk waaraatekat buy dénk nit ni 
di leen laabiiré, nanga déglu Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèlakmuccjox ko bu baax sa nopp aksa xol muy waxtaan 
ak saabaam ya di leen jox ay ikam ea biir jèkaam ja. 

Bu fekkee dangaa doon kuy aar dègg di ko jottli di 
ei goy ta amôo ku la ei dimblé, nanga xool ei dundug 
Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee moom mi fésèlôon 
dègg ea kanam toonkat ya, woo leen ea njub ga fa Mèkka 
ta fekk amutôon lenn ndimbèl. 

Bu fekkee dangay jéema not sab noon bègg koo 
faagaagal, bu fekkee dangaa bèggè daaneel neen yèkkèti 





Roytéef wi géné rafet 


dègg, tegal ci sa kanam Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc moom mi nekkoon njiit lu am ndam bisub ubbi 
Makka ba vvaaye teevvul mu doon kuy sant ba tax mu 
dugg Makka war giléemam andakug woyof akug suufeel 
boppam ba mel ne kuy sujôot. 

Bu fekkee dangay boroom ab tool ta bégg ligéey bi 
tege ci yoon, nanga def Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee misaal moom mi dénkôon ligéey ba nit nu ko man 
nu ko saytu ea anam ga gènè mat ginaaw ba mu jotee ea 
suufus baninadir ak Xaybar ak Fadak. 

Bu fekkee dangaa doon ku wéet ku amul ku ko 
japple, nanga fattliku jirim boobee nekkoon mbégtém 
Abdu-I lâh ak Âmina. 

Bu fekkee dangaa doon waxambaane wu dègèr, 
nanga bâyyi xel dundut waxambaane woowee wara 
dooni ab yônént danaan sâmmali gâtt bay taxam Abû 
tâlib fa Mâkka. 


Bu fekkee dangaa doon ab jaaykat, nanga seetlu biri 
jèmm joojee daan ândak jègg ya di dem Shâm ak Yaman 
ta fekk moo leen gènè kawe daraja, èpp leen giima. 


Bu fekkee dangaa doon ab âttekat, nanga xalaat 
doxaliin wu maandu wu xeren wu Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak muee ba mu fekkee kilifèy Mâkka ya di 
xawa xeex ngir dello al- hajar al- asvvad mu delloo ko ea 
bérèbam ea Kaaba ga. Ta lii day tegtale nawug Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Geestuwaatal taarix, xoolaat Yônént bi Yalla na ko Valla 
dolli xéewèl ak mucc mu toog ca jâkkaam ja ca Madiina di âtte 
nit ni ca anam ga gènè maandu tay yamale ki woomal ak 
ki woomalul. 

Bu fekkee dangay boroom kèr bu yor soxna, nanga 
bèyyi xel njubèm gu sell gu bârkeel ga ak yègèm gu xôot 
ga ak yèrmèndéem ja ba mu nekkee boroom kèru soxna 
Xadiija ak soxna Aayisa yâlla na leen Yalla gèrèm. 

Bu fekkee dangaa am doom doon baay, nanga jâng ay 
birèm aki doxaliinam ba mu nekkee baayi Faatima yâlla na ko 
Yâlla gèrèm di maami Asan ak Wasaynu yâlla na leen Valla gèrèm. 

Lu mana nekk saw melo ak lu mana nekk say bir, 
danga fekk ci Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ki 
gènè mâgg ku lay tegtal di la gindi. 

Moom kat ku lay tegtal la ndax boo dee xool ci moom 
danga mana jubbènti lépp njuumte loo def, bu ko defee 
nga nos sa jèf yi jâddoon yoon defaraat sa bir yépp ci 
kaw topp gooy topp yoonam wu tedd wa. Ta ci ronug 
leeram aktegtalam danga mucc ci gâllankoori dund gi aki 
dogam, danga amit dègg dèggi texe. 

Ci lu wér, dundug biirèm ak xolam moom Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ab dèr la woon bu naat buy 
saamandaay dèr yu ay tôortôor yu rafet yu nooy yu neex 
xet di taaral. 

Ni nu ko gise kon, dundug Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak mucc mooy misaal mi gènè mat ngir kenn kune 

- 





Roytéef wi géné rafet 


ci nit ni ak tolluwaay bu mu mana toll. Ta kat dundug 
baadoolo manuta nekk misaal ngir buur, dundug buur yit 
manuta nek misaal ngir baadoolo. 

Niki nga xame ne nekkiinu ki nâkk ki jeexal dundèm 
gépp ci gôorgôorlu ngir am lu mu dundé manuta nekk 
misaal ngir ki woomal di dund dund gu nooy. 

Dundug Yônént bi nag Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
moom misaal la ngir népp; ndaxYâlla Muteddmita mâgg dafa 
def Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mu tâmblee 
eig njirim ta muy dayob tèlé, ginaaw ba mu def ko muy 
yéeg ndânk ndânk jaar ei tolluwaay yi ei dund gi yépp ba 
âgg fa gènè kawe ei manman ak kâttan ta mooy doon 
yônént doon njiitu réew. Kon dundug Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak muee day wone misaal ei doxaliin yu mat 
ei tolluway yu wuute yi nit di jaar eig dundèm. Lôolôo 
tax dundug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee doon 
misaal mu mat mu nit kune mana roy kem kâttanam nu 
darajaam mana toll ak wâccuwaayam. 


Li am daal moodi ne Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee mooy xarbaax bi gènè mâgg bi Yâlla baaxe nit ni, 
mooy misaal ak royuwaay bi gènè rafet ei wâll yépp ngir ni 
kawe daraja ak ni suufe daraja. Mooy nattuwaay bi gènè 
mat yit ngir jullit yiy xôotèl ei roy jèmmèm ju rânniku ja. 


Niy waxneey man nanoo won nit ni yoonu mueeak ne 
noom la nit ni ei des wara def royuwaay-rawatina xeltukat 
yiy jéema leeral lépp ei seeni xel yu gâtti kese- nôonu 









<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


danuy tèlé ba fâww ci wâll gii, xanaa kay yônént yi ak nu 
baax ni jaar ci seeni tânk. Yônént yi noom ci li Yâlla wâcce 
ci noom la nuy sukkèndiku bay gindi nit ni di leen jottli 
âttey Yâlla yi nu jèli ci moom. Noom naka jekk danudaan 
wax ne: «Lii la Yâlla diglé». Ci lôolu nag, xeltukat yi, 
doonte seenug jublu mooy gindi nit ni ci yoonu dègg, li 
nu sukkèndikuwul ci lu jôgé ci Yâlla sukkéndiku ci seen xel 
yu gâtt rek taxna ba âtte yi nuy joxe ci seeni xalaat la rek. 
Ku eiy wax ei noom danaan: «nii laa ko gise». Wuute gii nu 
wuute moo tax nuy gis nuy wuute di weddeente, lôolôo 
taxit gindikuwun gindiwun seeni xeet yit. 





Aristôo, ei misaal, dègg la tegna ab lim ei kenoy 
jikkô waaye nag amutoon lu wâcce ea Yâlla; lôolu moo 
tax manuta am kenn ku gèm xalaatam walla ku ko doxal 
ba ame ea ag texe. Li waral lôolu moodi ne xeltukat yi 
laabalun seeni xol sellalun seeni ruu tayit lenn lu wâcce ei 
Yâlla mottliwul seeni xalaat ak seeni jèf. Li wér moodi ne 
wenn yoon wi mana xettli nit ei musiba yi juddôo ei xel ak 
xalaat yi lu wâcce ei Yâlla sellalut mbaa mu yar ko -wenn 
yoon wi man lôolu mooy Alquraan ju tedd ji. Alquraan 
kat mooy buum gu dègèr gi Yâlla baaxe nit ni mu ândak 
yônéntab mujjug jamono Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Ta 
li am moodi ne li nekk ei Alquraan li ei èpp jaarjaari sunu 
sang Muhammad Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee lâmboona 
ay misaalam yu nu mana roy. Ginaaw nii la deme nag, nit 
ki Yâlla sant mu sottal li waral mu bind ko li gènè farata ei 
moom mooy jub ta ând eig dèggu ak Alquraan ju sell ji ak 
Sunna su laab si. 





Roytéef wi géné rafet 


Ta Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl ak mucc bâyyeena nu 
naari balluwaay yu mag yi, Alquraan ak Sunna, ngir nu nuy 
gindi; ndax Alquraan ju teddji akSunna su Yônént bi nooy 
saafara siy waral texeg âddina ak âllaaxira nooy pâttli gu 
sax gu «leerug bindéef yi» Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmucc. 

Ci geneen wâll yit, sunu sang Muhammad Yâlla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dafa meloon nu tax aw xeetam 
béggôon ko ba ko Yâllay laata yônni. Taxoon na nit ni 
daan ko wooye «ku wôor ku déggu ki». Bi lii amee ba 
noppi la Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc doora 
tâmblee jottli ab wooteem. 

Nit ni xamoon nan jikkôom ju rafet akug njubém akug 
dèggôom lu jiitu nu koy yônni, bèggôon nan koyit ngir lôolu. 
Aw xeetam tuddéwôon nan ko «ku wôor ki», nanguwoon 
nan ab âtteem ba nu wuutee ci delloo Al- hajaral- aswad ca 
barabam ginaaw banu tabaxaatee miirub Kaaba ga. 

Bokkna ci firndé yiy tegtale dèggug Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ne Irkil buurub Rom dafa laaj Abû 
Sufyân, ta booba tuubagutôon manga bokkoon ca na 
gènôona noonu Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc, 
mune ko: «Ndax daa ngeen ko tuumaal wax lu amul 
lu jiitu muy woote li muy woote?» Abû Sufyân amul 
lu mu mana wax ludul: «Déedéet». Mune ko: «Ndax 
dana wor?» Mane ko: «Déedéet. Waaye nag gêjnanu 
fa, xamunu lu mu def boobaak leegi» [AbûSufyân] neena: 
benn baat bii rek laa manoona sèrxèl 5 ». 


5. Al-Bukhâri, buntub bad'u-l wahy ak buntubXls-sfl/ôf ak buntub 
As- sadaqât; ak Muslim, buntub Al-jihâd. 







rvsatu&v* Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Waa Makka danuy gèm lépp lu mu wax ndax masunoo 
xam ci moom lu dul wôor. 

Amna bis yit Abû Jahl aki gaayam wax Yônént bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, ta booba noom nu bokkoon ca 
na ko gènôona noonu, ne ko: 

«ÉeMuhammad, noongi giin ci Yalla ne weddiwunu 
la, nun ku déggu lanu la jâppe. Waaye kay li nga éndi 
la nu weddi». 

Laaya ju tedd jii dâldi wècc ci xewxew bii: 

«Xamnanu ne li huy wax dana la naqari; hoom kat 
weddiwuhu la waaye toohkat yi mandargay Yâlla yi 

lahuy lânk» (laayay 33 eel ci saaru Al-An'âm) 6 . 

Bokkna yit ci xewxew yiy leeral sabab yi tax nit ni, ba 
ci way bokkaale yi sax, daan ko dâkkantale «Muhammad 
mu wôor mi» li téeréy siira yi nettli ne ca xareb Xaybar ba 
ab sâmm buy yawôod dafa dikôon ci Yônént bi Yâlla na ko 
Yâlla dolli xéewél ak mucc, waxtaan ak moom, ne ko dafa bèggè 
dugg ci Lislaam bokk ci jullit ni. Bamu ko defee Yônént bi 
Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmuee digèl ko mu delloo eoggal ya 
mu yoroon seeni woroom ta déllusi 7 , ta fekk booba xeex 
baa ngay tar, jullit na yit mânkiwoon ab dund. Gisnga ni 

6. Al- VVâhidi, Asbâb an-nuzûl, Kamâl BasyûniZaghlûl topp ko, 
Bayruut, 1990, xétu 219 cel . 

7. Ibn Hishâm, As- sira an- nabawiyya, Bayruut, Dâr al- fikr, 1937, 
xaajub 3 CC| , xéti 397 ccl ak 398 ccl . 






Roytéef wi géné rafet 


ndigèl lol Yônént bii doone misaal muy wone ninu wara 
yègé warugar ak sèmrn kôllèré nimu ame solo doonte day 
ci waxtu yi gènè tar! 

Dananu mana jarinu dèggdèggi jarinu ci jikkôy 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ak meloom yu 
mègg yooyee bu nu jèlée bind ci xewxewu ranaan ga 
ak yéegé ga ba Abôo Bakar yalla na ko Yalla gèrèm èggee ci 
tolluwaayu gèm ak nangu ba wax waxam ja nudul fètteeti 
mukk: 

«Bu fekkee moo ko wax de dégg la». 

Li am moodi ne liy firndéel maandute ak yèrmèndé 
ak neewant ci dundug Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak 
mucc ta maneesu koo lim misaal la ngir èddina jépp ba ba 
èddinay tukki. 

Képp kuy maandu eib ètteem tay gis leeram gi tiim 
èddina ji du mana weddi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak muee doonte jéemna koo weddi ei kaw. 

Ni nu ko gise yit, nu bari ei woroom xamxam yi dul 
jullit ta am xel yu muee nangunan ei seen biir mèggaayu 
sunu sang Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ak 
ndamam.Tomaas Karlel waxna ei moom ne: 

«Ag feenam dafa doonoon leer gu génné ei 
léndéim. 

Kurél ba gènè mag taytopptooxamxam ea Ângalteer 
binda ei ngènéelu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Fi Muhammad âgg ab yônént walla ab yeesalkat 
walla kilifég diiné masu koo am ba nit amee ba 
leegi». 

B. Smith wax ne: 

«Muhammad mooy yeesalkat bi géné mâg ci lu 
amul werante walla laam laame». 

Bindkat bii di Stanley Leen Paul yit èndna ci lii ba ne: 

«Bis bi Muhammad amee ndam li génê réy ci noon 
yi ci la jikkôwôo jikkô ju rafet ji génê mag.Ta mooy mu 
boyal népp, jéggél quraysin ta teguleen dara, loola yit 
èmbaale waa Mâkka gépp ca bis booba». 

Bindkat bii di Arthur Gilman yit ne: 

«Gisnan kaweg darajaam ci ubbig Mâkka, banga 
xameene jeexiitaluwut ca la nu ko defoon ca la weesu 
ta loola manoon na koo jan ci mu fayyu ci noom bu 
metti. 

Waaye Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

dafa tere ab xareem nu tuur dereti kenn, dâldi feenal 
yérméndé ju mag, sant Yâlla Mu tedd mi ta mâgg ci lôolu». 

Xeltukat bii de Lôfit yitam moom mi bokkoon ci ni 
tèrèlôon xalaat ya laloon eoppi gu mag ga xewoon Farâs 
ei atum 1789 lu jiitu nuyfésèl aqi doomi Aadama, ba mu 
jângee tèrèliini yoon yépp féeté kaw gi yoon wi Lislaam 
tèrèl féeté kaw, dafa wax bu leer ne: 







Roytéef wi géné rafet r^M***^ 


«Aka ngaa kawewoon daraja kawe mbir yaw 
Muhammad ! Âggoon nga ci njobbaxtanu maandute 
fu kenn manuta aggaat ba tay jii ta kenn du fa mana 
âggati» 8 . 

Lii mooy dègg dèggi jikkô ju rafet joj noon bi du ko 
mana nâkka nangu. Ba taxna ni gèmul Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc nangunan, naka jekk, ag mbaaxam 
ak gisam bu sori akug nawam, ndax doxiin wu amul 
moroom wu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dafa 
amal tontu bir yépp dajale yit jikkô yiy mottleente yépp. 
Lii yit dafa leral yoonu niy wèr leer. Ta lii mooy laltaayu 
jangal nit ni ci kaw suuf népp. 

Ag njubèm Yalla na koYalla dolli xéewèl ak mucc dafa doonoon 
leer gu dul giim gu leeral yoon wu wér wi ngir képp ku 
koy wèr. Dafa doonoon yit tegtal bu amul moroom ngir 
nit népp. 

Jotaay yi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daan 
jânglee aka gindée dadaan dajale nit népp, kurél yépp 
dâldi fay booloo bennoo fa li nuy wuute wuute ay lâkk aki 
baax aki melo aki wâccuwaay aki manman. 

Amutôon benn tènk buy tee kenn bokk ca. Jotaay 
booba jagleelun ko woon nenn rek, waaye barabu xamxam 
lawoon bu yittéwôo jèmmi nit ci boppam, ki am doole ak 
ki néew doole néppè fa nekkoon, dara xâjjalewu leen. 


8. Kâmil Mirâth, At- tajrid as- sarih, Anqara, 1972, xaajub 9 eel , xétu 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Xool leen bu baax na toppoon sunu sang Muhammad 
Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc dangeen gis nu bokk ca kilifè 
ya melne Najaasii buurub Abasa, ak dhu-l kayla njiitu 
Himyar, ak Fayrûz Ad- daylami, ak Farwa kilifèg Ma'n, ak 
'Ubayd ibn Ja'far bokkoon ca njiiti 'Umân, ak Markabûd 
bokkoon ca kilifèy Yaman. 

Ta boo xoolaatoon, danga gis ca wetu kilifa yôoyee 
Bilaal toog fa, ak Yaasir, ak Suhayb, ak Xabbaab, ak 
Ammaar ta nu bokkoon ci niti kese yi yilifutôon kenn. 
Danga fekk ca seen biir yit nunu moomoon ak nu amul fu 
nu wéeru nu melne Sumayya, ak Lubayna, ak Zinnira, ak 
An- nahdiyya, ak Umm 'Ubays. 

Naka mu amewoon yit ci biir saabay Yônént bu mègg 
bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee woroomi xel yu yaatu ak 
xalaat yu jub, noona la ea amewoon nu xeren ei seeni 
ligéey nu xam bôoti dund gi mana jiité réew yi eig xam 
gu mat sèkk akug yewu gu mat sèkk. 

Na toppoon Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
nu jiité ay dèkk ak nu jiité ay réew génnénanu ea. Noonii 
yit tasaarenan ei biir nit ni jèmrn akug dal, booloo ak 
noom ba melne seeni bokk. Nit ni dèldi amug texe ei seen 
kiliftéef mos yit eafkag maandute ei seen njiit. 


















JIKKOY YONÉNT BI Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél 
akmuee YUKAWEYI 


Bu nu xoolee jaarjaari doomu Aadama dunu gis 
jèmm joj géstunan ag dundèm jang ko ei wall yépp ta def 
ko eig yittéwôo akug segg ni mu ame ei dundug Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Ta bu nu jéemôona tudd 
melo yi rânnale jémmi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee yépp, kon ay téeréy téeré du ei doy. 

Li am moodi ne xamxami Lislaam yi, ea tèmbli ba 9 , 
jèmmi Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee landaan def 
tegtal ei wâll yépp. Nôonu yit landaan def bu nuy ijtihâd' 10 . 
Sabab yii noo tax wânqaasi xamxam yu wuute yépp 
defnan seen kem kâttan ei jâng Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee ei wâllam yépp. 


9. Cosaan lii xamxami Lislaam yi di sukkéndiku mooy Alquraan ak 
Sunna siy leeral Alquraan di ko firi. Sunna nag mooy jépp wax 
walla jéf walla saxal walla melo walla jikkô ju jôgé ei Yônént bi Yalla 
na koYâlla dolli xéewél ak muee. Ta mépp mbir mu Alquraan walla Sunna 
êndi lu leer kenn du ea amati xalaatu boppam. 

10. Ijtihâd mooyjéema génné atte ei loo xamne Alquraan ak Sunna 
êndiwunu ei atte yu dog. Waaye ni ngi koy sukkèndiku ei ètte yu 
yaatu yi Alquraan ak Sunna éndi ta eiy ténku yit ei ay téréliin yun 
xam. 

- 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Téeréy Lislaam yi nu taalif, lu jiitu junniy at ak fieenti 
téeméer ba leegi, yéppa am lu fiu èndi ci leeral téeré bi 
ta mooy Alquraan ak nit ki ko dund ta mooy sunu sang 
Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc. 

Ta suni kâttani nit yu gâtt yi dunu ci mana xame 
xam gu mat ndamul bindéef yi sunu sang Muhammad 
Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mi doon xarbaaxu bindéef 
yi. Ci misaal, maneesula xam "Leerug Muhammad" ni 
mu ware; ndaxte xamxam ak yègyèg yi nuy jèlé ci sunu 
âddina ji doyul ngir man koo xam moom Yônént bi Yalla na 
koYalla dolli xéewèlakmucc. 

Nun nag fii dananu jéema xamle jèmmi Yônént bi Yâlla 
na koYâlla dollixéewèlakmuee jiy misaal di roytéef. Ni nukoydefe 
mooy èndi, ei sunu kem kâttan rek, ab lim eiy misaal yoy 
dafioo melne géej mbâmbulaan. 


Taarub xarkanamub Yônént bi Yalla na koYalla dolli 

xéewèl ak muee akub bindém aki jikkôom 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee mbindéef la 
mu bârkeel mu amul kem, ndax dafa nekkoon ku taarub 
bind matu doxaliin akug njub. VVaaye nag manunoo wone 
bindèm ba ak doxaliinam wa bam mat. 

Ci lôolu la Al- imâm al- Qurtubf di waxe ne: 

«Rafetaayu taarub Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl akmuee feenul ba mat sékk, ndaxte bu feenoon ei 





Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


déggdéggém gi émb taar bépp kon saabaam ya dun 
am kattanug man koo xool '». 

Nu néew lool ei ay saabaam seenub yar mayna leen 
nu mana jâkkaarlook leerug taaram ba Valla na koYalla dolli 
xéewèl ak muee ba mândi, suur, ta fekk Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak muee nekk ei seen biir taqook noom. Ba sax 
dananu nettli ne Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee bu 
masaa génn ea saabaam ya muhaajirôon ya ak lansaarya 
fekk hu toog Abôo Bakar ak Omar yâlla na leen Yalla gèrèm bokk 
ea hoom, kenn ei hoom du siggi xool ko ku dul Abôo Bakar 
akOmar; hoom haarhoom daanah koxool muxool leen hu 

muuh ko mu muuh leen ( At-Tirmidi, buntub al- manâqib). 

Amribn al- ‘Âs yâlla na ko Yalla gèrèm nettlina taxawaay bii 
ei muujjug dundém dâldine: 

«Amul kenn ku ma béggéwôon nima béggéwôon 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee walla ma 
mèggalewoon ko nima ko mâggalewoon. Mâggal ko 
taxoon na manuma ko woona xool lu yâgg. Ba sax 
beef sâkkuwoon ei man ma melal ko duma ko man» 

(Muslim, buntub Al-imân; ak Ahmad, xaajub 4 eel , xètu 199 eel ). 

Xarkanamub Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
bu bârkeel ba daan def xel mu dal ea na ko daan wèr 
népp moo gènè taaru ei xarkanam yi gèn eee sell. 


11. Ali Yardam, shamâilu rasûlinâ salla-l lâhu 'alayhi wa sallam, Istambul, 
1992, xaajub 4 cel , xétu 199. 



<^55^, 







<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


Ba sax saaba bii de 'Abd al- lâh ibn Salâm yalia na ko Yalla 
gèrèm mi bokkoon ci woroom xmxami yahôod yi lu jiitu 
muy tuub, ba mu gisee xarkanam bu barkeel bu Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ba mu âggee Mèddina ca 
gâddaay ga dafa wax ne: 

"Xarkanam bii de du xarkanamub kuy wax lu 

amul" (At- TirmidJ, buntub Al- qiyâma; ak Ibn Mâjah, buntub AT at'ima; ak 
Ahmad, xaajub 5 eel , âddiisub 451 eel ). 

Taarub Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc akug 
wegoom akug leeram akug jekkam danoo kawewoon ba 
saxYônént bi YâllanakoYâlladollixéewèlakmuccaajowoowutôon 
jenn firndé walla xarbaax walla tegtal ngir saxal ne 
yônéntab Yâlla la. 

Xarkanamub Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
dadaan soppiku ci saa si bu gisee lu mu taamuwul, bu 
masaa rafetlu dara yit dadaan feen ci xarkanamam. 

Dafa boolewoon ca jèmmèm ju nooy ja cawarte ak 
kersa ak dogu ak yitté ju kawe. Lewetug xolam ba nag 
moom, maneefu koo melal. 

Leerug jekkaay dafa nekkoon ca xarkanamam ba, 
waxam ja yit jâppandi yomb ta leer, yèngutôom ya yiwé. 

Moom Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daawul wax ay 
caaxaan aki neen, waxam jépp kay ay ikam aki laabiiré 
la doonoon. Masula xam ay demale aki fekkale ak wax ju 
amul njarin. Kumu daan waxal kune yit dadaan waxeek 
moom fa ag déggèm toll. 





Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi rvmmsen 


Moom Yalla na koYèlla dolli xéewèl akmuee dafa nekkoon ku 
woyof ku nooy, daawul xâqtaay buy ree waaye dadaan 
muun rek. ku masa yam ei moom dana yèg tiitaange ngir 
weg ko. Ku andak moom ba miin ko dana ko sopp bègg 
ko ei ruuam ak xolam. 

Daana wormaal boroom ngènéel yi ku ei nekk kem 
darajaam. Daana teral ay jegenaaleem nu raw namuy 
terale neneen. Waaye namu daan rafetale jèflèntéem ak 
waa kèrèm aki saabaam la daan rafetale jèflèntéem ak nit 
népp. 

Dadaan teral ay surgaam fa teral yam, mu leen daan 
solal ea lamu daan sol daan leen jox nuy lekkea lamu daan 
lekk. Namu doonewoon boroom teraanga di boroom 
ngènéel ak yèrmèndé ak neewant, noona la doonewoon 
jâmbaar ju neme bu ko laajaa doone ko ku lewet bu ko 
laajaa. 

Wone teraangaam akug tabam nimu yelle manula 
nekk. Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dadaan joxe 
joxiinu ku ragalul nèkk. Sunu sang Jaabir yâlla na koYalla gèrèm 
leeralna mbir mii dèldi ne: 

"Maseefula laaj Yônént bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl ak 
muee lêf mukk mu gântu" ( Muslim, buntub AI-fadâiD. 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mooy ki 
gènôona rafet ay teggin aki jikkô; dadaan seeti di siyaare 
ay jegenaaleem lu bari, daan feenal la gènè kawe ei 
yèrmèndé ak neewant neel bindéef yi, daan jèflènté ak nit 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ni jèflènté ba gènè rafet, daan wattandiku jikkô yu naaw 
yi fum toll. Minginaan moom Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak mucc: 

"Amul luy gênê diis rafet jikkô ca nattuvvaayu jêfi 
jullit bi buyavvmal qiyaamee, ta Yâlla daa sib ku naavvu 
lâmmin» (At- Tirmidt, buntub Al- birr). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ku dèggu la 
woon ci ab dig ak kôllèré ak wax. Moom Yalla na koYâlla dolli 
xéewèl ak mucc moo gènoona yeewu ci nit ni, ta jikkôom 
yéppa yayoo tagg ak bâkk. Dadaan dèkké xalaat, daan 
baril noppi, ta bu masaa wax wax ja day mat. Dadaan 
boole maanaa yu bari ci baat yu néew, maanaam dan koo 
mayoon wax ju tènku. Daawul waxi neen luy néew aka 
bari. Dafa bindôowoon nooy ak lewet la muy wegu wegu 
aka dègèr dègèr. Daawul mer ludul bun xèttée yoon 
bana nangu dègg. Bu nu masaa xètt yoon dadaan mer di 
mer ba bamuy delloo dègg fa mu wara nekk. Bu saxalee 
dègg ba noppi nag lay doora dal. Masula meral boppam 
mukk Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, daawul janal boppam 
menn mbir mu aju ca jèmmi boppam ju teddd ja, masula 
werante mbaa muy dâggasante ak kenn. 

Daawul dugg ci kèr Yalla na koYalla dolli xéewèl akmucc lifeek 
joxun ko ndigèl . Bu masaa dugg kèrèm dadaan xaaj 
waxtoom wamu fay def natti xaaj: bu njèkk bi ngir jaamu 
Yalla, bu naareel bi ngir ag njabootam, bu natteel bi ngir 
boppam.Ta waxtu wa mu daan sédd boppam da ko daan 





Jikkôy Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


jox nit ni, daawul xan kenn ci noom, dadaan ubbil nit 
népp xolam. 

Ci bérèb bune la daan toog ca jâkka ja ngir ban nu 
moomale ko ca benn bérèb. Bèggutôon yit am aw nekkiin 
wu rânniku ca jâkka ya ngir mu bana nekk sababu rèy ak 
rèyrèylu. Bu masaa agsi eib jotaay fu mu jot fu yaatu rek 
toog fa, ta lôolu yit la daan digèl kune. 

Bu ko nit masaa diis aajo daawul am jâmm lifeek 
fajalu ko ko moo xam muy lu am solo moo xam muy lu 
nâkk solo. Bu fekkee manu koo faj yit du ko bâyyi muy 
delloo yoxoy neen, waaye dana ko dèfèl dalal xelam 
ak xolam ei kâddu yu rafet. Dadaan bokkak nit ni seeni 
naqar. Nit népp noo yamoon fa moom lu mana doon 
seen wâccuwaay, na ea woomal ak na ea nâkk, na eay 
woroomi xamxam ak na ko donul. Ay jotaayam Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak muee bérèb yu nudaan feenale jikkô yu 
rafet yi lan yu melne lewet, ak xam, ak kersa, ak mun, ak 
wakiirlu, ak wôor. 

Daawul môolu kenn ngir sikk yu nekk ei moom. Bu 
masaa gis ku laaj jubbènti kay ei ay junj la ko daan jângale 
ei anam gu rafet ta du ko lor. Naka nôonu yit, daawul 
jéema lunutu sikk yu nit di nèbb ta dadaan tere bu metti 
kuy lunutu lu mel nôonu. 

Ndamul bindéef yi Yalla na ko Yalla dolli xéewél ak muee 
daawul wax lenn lu dul jur tuyaaba. Jotaayam mbèggéel 
da ko daan muur, bu massa di wax ni ko wèr danu ko 

- 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


daan déglu bu baax. Teggiin ak dal dadaan wèr nu nekk 
ci jotaayu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, lôolôo 
nekkoon seen mbir. Ta daanan wone lôolu: 

"Danudaan mel ne nu picc tor) ci seen bopp ta nu 

ban nu naaw" (Abû Dâwûd, buntub As-Sunna). 

Teggiini Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ak 
kersaam feenna ci saabaam yi ba sax laaj Yônént bi Yalla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc daawu leen yomb. Lôolu moo 
tax danudaan yâkkamti gan nèw gu laaj Yônént bi Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ba nu mana jarinu ci xamxam ak 
pastéef biy jôgé ci Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 
di leeral jotaay ba. 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc roytéef ak 
misaal muy jèmmèl sellal ak kôllèré la doonoon giirug 
dundèm. Masula wax lenn lu nekkul ci xolam. Ay jikkôom 
aki baaxam Alquraan juy dund lawoon. Daawul digèl 
keneen lu mu deful moom ci boppam 12 . 


Woyofug Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 

Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak mucc yilifna ci diir bu 
gâtt nguur gu yaatu gu benn buur masula am ci âddina, 
moomna xoli nit népp yit ci njângle ak yar bi mu èndil 
nit népp. VVaaye geestuwul lenn ci xéewèli âddina yi ko 

12. Yérél Ibn Sa'd, At- tabaqâtal- kubrâ, Bayruut, DârSâdir, xaaj bu 
njèkk bi, xéti 121 eel ak 365“' ak 422 eel ba 425 eel . 






Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi nnmmrv* 


doon dikkél ci lu yomb, dafa des kay ca woyofam ga nu ko 
xamewoon rek. Dafa sax ca na mu nekkewoon bu njékk 
di dund ci néeg bu yamamaay bu nu defare ban. Dadaan 
tèd ci lal bu am pajaasub xèdéen. Yéré yu yam la daan sol. 
Leegleegaa bu amul lu mu lekk dadaan sant Yalla takk ay 
xeer ca biirèm bu tedd ba ngir xiif. Li ko Yalla jéggèl lépp 
lu dul noona teewul dadaan sant fu mu toll di sabablu. 
Dadaan julliy naafila guddi ba ay tankam di newi. 

Dadaan taxawu ku nâkk, di dèfèl jirim ak ku amul 
wéttèl. Maggaayam ba Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc teewul 
mu daa yitéwôo ni gènè néew doole gènè nakk daa leen 
yèrèm di leen neewant. 

Bis ba nuy ubbi Mâkka di ko yilif,ba nit na gisee 
doole ju nu masuloona gis ragal ak tiitaange ak njâqare 
jâpp leen, dafa am ku nèw fa moom di lox ne ko: «Ée yaw 
Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, xamal ma Lislaam. 
Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee tâmbli di ko xamal 
Lislaam di ko fâttli aw nekkiinam ba mu nekkee ku néew 
doole fi Mâkka ea ginaaw dâldi ne ko: 

"Defal ndânk! Man duma ab buur. Jigéen ju daa 
leeki seel rekka ma jur" 3 . 

Ci baatyii la Yônént bi âgge ei njobbaxtanu woyof fof 
kenn ku mâgg manuta âgg ea fa ea gènè suufe sax. 

13. Yérél Ibn Mâjah, buntub Al- at'ima; ak At- tabarâni, Al- mu'jam al- 

awsat, xaajub 2 eel , addiisub 64 eel . 







Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Amna bis yit, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
tontu tontu lu nooy ta lewet Abôo Bakar Sadeex may 
soppeem ba di ândandoom ba ca xunti ma, ndax dafa 
andak baayam di ko wommat dugg ca jumaa ja, ba ko 
Yônnt bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc gisee ne ko: 

«Teenga koo bâyyivvoon kêrêm ma fekksi ko fa 
man!» u . 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc saa bu daan 
xamle boppam dadaan wone ne ku tèlé la.Yâllaa ngi koy 
wax naan: 

«Neel: man kat nit rekk laa ne yéen» (laayay 11 o eel ci saaru 
Al- kahf). 

Moom Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dadaan aar aw 
xeetam ba dun tâbbi eig réer ne xeet ya jiituwôon, ba tax 
dadaan jiitèl baatub «jaamub Yâlla» door eaa teg nekk gi 
mu nekk yônént. 

Amna ku masa èppèl ei mâggal ko mu jubbènti ko 
dâldi ne: 

«Buleen èppêl ei man ni ko nasaraan yi defi ei doomi 
Maryaama ji. Man kat ab jaam rekk laa. Deeleen wax: 
jaamub Yâlla bi di ab yônéntam» ( ai- Haythami, xaajub 9 ed , 
âddiisub 21 eel ). 





14. Yérél Ahmad, xaajub 6 eel , èddiisub 349 eel ; ak Al- Haythami, xaajub 
6 eel , èddiisub 164 eel ; ak/tw Sa'd, xaajub 5 eel , èddiisub 451 eel . 






Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi nnmmrv* 


Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dafa amoon 
bôoli bu nu tuddéwoon Al- gharrâ bu neenti gôor daan 
jâppoo. Ba yooryoor jotee ba hu julli yooryoor hu endi ko ta 
fekk ham nekk ca, hu wer ko. Ba hu baree Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dâldi sukk am ku jôgé ca kaw ga ku 
ne: «Nii ngay tooge nag?!» Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc ne ko: 


«Yâlla da maa defjaam bu tedd, defu ma kuy note 
ku dêgêr bopp». Ginaaw ba Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc ne: «Lekkleen cipegg ndab li ta bâyyi digg bi 
kon deefna ko bârkeeh (, AbûDâmûd, buntubAi-at'ima). 


Li nuyjèléei lôolu moodi ne Yônént bi Yâlla na koYalladolli 
xéewèl ak muee masula doxale doxaliinu nu rèy nu woru ni. 

Mingi leeralaat mbir mii di wax ne: 

e <Deeleen jubèl tay jéema matal ta bég. Ndax kat 
kenn la jèfèm dul dugèl âjjana». Saaba yu tedd ya yâlla 
na leen Yalla gèrèm dâldi jaaxle ne ko: «Ba ei yaw sax yaw 
yônéntab Yèlla bi?" Mu tont leen ne: 

«Ba ei man; ludul rek Yâlla muur maak njéggèl ak 

yèrmèndé» ( Al- Bukhâri, buntub Ar- riqâq; akMuslim, buntub Al- munâfiqin; 
ak Ibn Mâjah, buntub Az-zuhd; ak Ad- Dârimi, buntub Ar- riqâq ). 


Ba tay, Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mingi 
bâyyiloo xel aw xeetam ne ku sol yéré ei anamug rèyrèylu 
ak woru Yâlla dana ko solal yéréy toroxtaane bu yawmal 
giyaamee. Ci lii lay waxe Yâlla na koYalla dolli xéewèl ak muee ne: 



<7x25^, 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Bu yavvmal qiyaamee, Yâlla duxool kuy diri ay 
yéréem ngir rêy» (ai- Bukhâri, buntub ai- nbâs). 

Waxna ba tayit ne: «Ku sol yéréy ciiwté ci âddina Yâlla 
dana ko solal yéréy toroxtaane bu yawmal qiyaamee 
ba noppi jafal ca sawara» (ibn Mâjah, buntub ai- nbâs ). 

Ba tayit, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dadaan 
séddèlé bay séddèlé wèllam ca alal ya nu daan jèlé ca 
noon ya ca xare ya. Dadaan dund dund gu yam ci wâllu 
am amu èddina yamak ki gènè tuuti ci aw xeetam. 


Tabug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl ak mucc dadaan melale 
boppam ne moom deef koo digèl muy joxe alalam, 
mudaan wax ne: Yèlla mooy kiyjoxe ta mooy ki moom. 

Safwân ibn Umayya teewena xareb Hunayn èndak 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ak Taayif bamu 
tuubagul, ta booba ma nga bokkoon ca magi bokkaalekat 
ya. Ginaaw xare ba munekkoon ak Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak mucc ca Ji'râna. Ba Yônént bi di jaar ca biir alali 
noon ya nu nanguwoon di ko xool ta Safwân ibn Umayya 
ândoon ak moom, Safwân nekk rek di xool ag jur gu bari gu 
ca bokk ta fekk Yônént bi Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc yit 
manga koy rog rek. Mune ko: 





«Xanaa dangaa xemmeem jur gi?» mune: waaw. 
Mune ko: 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


«Yaa moom lépp». Booba nag la Safvvân ne: Lu mel 
nii kenn du ko def ci xol bu tâlli ku dul ab Yônént. Maangi 
seere ne Yâlla rekka yayoo jaamu agit ne Muhammad ab 
jaamam la di ab yônéntam. Mu dâldi tuub dugg ci Lislaam 
ca saa sa 15 . 

Bamu dello ca ag giirèm mune: 

«Sama gaa hi tuubléen dugg ci Lislaam. Maangi 
giih ci Yâlla kat ne Muhammad day joxe joxeb ku ragalul 
hâkk» (Muslim, buntub Al- fadâil; ak Ahmad, xaajub 3 eel , 
âddiisub 107 eel ). 

VVeneen yoon yit amna ku dikkôon ci Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc am lu mu sèkko ci moom, ta Yônént 
bi amutoon lu mu ko jox. Amul lu mu def ludul leb jox 
ko 16 . 

Dafa meloon ne maamam Ibraayima Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak mucc ba daawul bayyi ganam muy jèfèndiku 
moom rek. Dadaan fayal bor ku faatu walla mu diglé nu 
fayal ko. Daawul jullée ku ame bor bu nu fayul. Amna 
èddiis bu sell bu muy waxe ne: 

«Ki tabe day jege Yâlla, jege âjjana, jege nit hi, sori 
savvara. Ki nay day sori Yâlla, sori âjjana, sori nit hi, jege 
sawara» ( At- Tirmidi, buntub Al- birr). 

15. Al- Wâqidi, Al- maghâzi, Bayruut, 1989, xaajub 2 eel , xèti 854 eel ak 

855 eel . 

16. Al- Haythami, xaajub10 eel , xétu 242 eel ; xoolal batay Abû Dâwûd, 

buntub Al- kharâj; ak Ibn Hibbân, /4s- sahih, Bayruut, 1993, xaajub 

14 eel , xéti 262 eel ba 264 eel . 







Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Mingi wax ci beneen addiis yit ne: 

"Amna naari melo yudul daje eib jullit: nay ak naaw 

jikkÔ» ( At- Tirmidi, buntub AT birr). 


Ragal Yâlla gu Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl ak muee 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee moo gènôona 
ragal Yalla nit népp. Naan na Yalla Mu tedd mi ta mâgg yit mu 
may ko ag ragal Yalla wax ne: 

"Yâlla, maangi lay naan nga may sama bakkan bi 
ragal Yâlla, ta nga laabal ko ndax Yaw yaay ki ko mana 
laabal, Yaw yaay kilifaam di ki koy taxawu" ( Musiim, buntub 
Ad- dikr). 


Mingi wax batayit naa: 

"Yâlla, maangi laynaan jub akragal Yâlla aksâmmu 

ak doylu" (Muslim, buntub Ad- dikr). 

Ragal Yâllaam moo tax dafa dundé ne nu nèkk ni. Ci 
lôolu la soxna Aaayisa ndayu jullit ni di waxe ne: 

«Waa kêr Muhammad Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 

masunoo lekk mburu mu ândak dara ba suur ea lu mat 
natti fan ba bamuy dellu ea boroomam» (Ai-Bukhâri, buntub 

Al- imân; akMuslim, buntub Az-zuhd; ak tbn Mâjah, buntubXl/-of7ma). 





Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee dadaan sonn 
yit aw xeetam ei ragal Yâlla, daan wax ne: 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


«Ni gènè yay ci man nooy ci ragal Yâlla, nu hu mana 
doon ak fu hu mana nekk» ( Ahmad, xaajub 7“', âddiisub 1235“'; ak 
Al- Haythami, xaajub 9“' : xètu 22“'). 

Mingi wax ne: «Samay farandoo hooy hiragal Yâlla 

rek» (Abû Dâwûd, buntub Al- fitan ) 

Mingi wax yit naa: 

c< Ragalal Yâlla foo mana nekk, ta boo defeeb safaan 
toftal ca awyiw kon da koy far, ta ngayjêflêntéeg nit hi 

ci jikkô ju rafet» (At- Tirmidi, buntub Al- birr). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc wonena yit 
yoon wiy maye dèggdèggi ragal Yèlla, dâldi ne: 

cc Jaam bi du âgg ci bokk ci hi ragal Yâlla liféek 
bâyyiwul lu aayul ngir moytu lu aay» (At- Tirmidt, buntub ai- 
qiyâma; ak Ibn Mâjah, buntub Az- zuhd). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daawul xajjale 
nit ni, dadaan yamale népp, di wax naa: 

«Ab araab gènul ku dul araab, ku dul araab yit 
gènul araab; naka nôonu yit la digènté ku xonq ak ku 
huul deme. Xanaa ku gènè ragal Yâlla rek» (Ahmad, xaajub 
5“', xétu 411“'). 

Sunu sang Isaa Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc xamlena 
ragal Yalla xamliin wu rafet. Jenn waay dafa masa nèw ci 
moom ne ko: 

«Yaw miy jângle yiw ak mbaax, xamal ma lol xamnga 
ko ta ma réeré ko ta mu may jarih ta du la lor». Mune ko: 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Lan la?» Mune: «Nan la nit di ragaie Yâlla Mu tedd mi ta mâgg 
déggdèggi ragal?» Mune ko: «Nu yomb la; dangay bêgg 
Yâlla ci sa xol ci lu dèggu, ta di ko jèfèl ci sa eoono ak 
sa doole sa kem kâttan, tay yèrèm sawxeet ei yèrèm gi 
ngayyèrèm sa bopp» Mune ko: «Yaw miy jângleyiw, iian 
nooy samaw xeet?» Mune ko: «Doomi Aadama yépp. Ta 
loo bèggul nu defla ko bu ko def keneen; Boo defee lii 
danga doon ku ragal Yâlla dèggdèggi ragal '». 

Bis, Omar ibnul xâttaab yâlla na ko Yalla gèrém laajna 
Ubayy ibn Ka'b yâlla na ko Yâlla gèrèm ne ko: 

«Lan mooy ragal Yâlla?» Ubayy ibn Ka'b yâlla na ko Yâlla 
gèrèm ne: 

«Yaw njiitu jullit ni, xanaa masôo jaar ei yoon wu 

ami dég?» Mune ko: "Aha kay!" Mune ko: 

"Noo def?" Mune ko: 

«Damaa wog samay yéré ta farlu» Mune ko: 

«Loola mooy ragal Yâlla 18 ". 

Ta na génôona jege xolu Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee nooy ni ragal Yâlla. Jèléfna ei Mu'âd ibn jabal 
yâlla na koYalla gèrèm ne: 

Ba ko Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee yabalee 
Yaman, YônéntbiYh\\a na koYâlla dolli xéewèl akmuee dafa génnôon 

17. Ahmad, Az- zuhd, xètu 59 cel . 

18. Yérél Ibn Kathir, Tafsiru-1 Qur'ân al- 'azim, Bayruut, 1988, xaaj bu 
njèkk bi, xètu 42 cel . 






Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


ândak moom di ko dénk, Mu'âd war Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak muee moom di dox tollook moom. Ba mu noppee 
mune: 

"Mu'âd, man naa am ren nga may mujjê gis, vvalla 
boog mune man naa am nga romb ei sama jâkka jii 
walla sama bâmmeei bi". Mu'âd dâldi jooy ngir tiisoo 
tâqalikook Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Ginaaw 
ba, mu geestu jâkkaarloo ak Mâddina dâldi ne: 

"Ni gênê yay ei man ei nit ni nooy ni ragal Yâlla, nun 
mana doon ak fun mana nekk 19 


Déddu âddina gu Yônént bi 

Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 

Li éppôon ei réew yi ak xeet yi nanguloon nan Yônént 
bi Yalla na koYalla dollixéewèlakmuccnekk eig kiliftéefém ei seen 
eoobare. Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee yilifôon 
yit dun bi araab yi dékkéwôon bépp. Li mu doon mana 
mana def lu ko neex teewul mu wéy ea dundèm ku 
yamamaay ga. Daana wax ne: moomalewuma sama bopp 
dara. Muxamle ne yit lune ei dogalub Yalla ak kâttanam 
lay ame. Jamono wélbètiku èndil ko alal ju yaatu. Jèggi 
giléem yu nu sèf alal nanga leen daa jiitèl jèmé Mâddina. 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee nag dadaan séddèlé 


19. Yérél Ahmad, xaajub 5 eel , xètu 235 eel ; ak/\/- Haythami, Majma'az- 
zawâid, Bayruut, 1988, xaajub 9 eel , xètu 22 eel 

- 








<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


lépp woroom aajo yi. Dadoon wéy ci dundug dèddu ga 
mudaa dund, dadaa wax ne yit: 

"Bu ma amoon ci vvurus lu tol ne doju Uhud, bu lu 
mat natti fan jâllee mu des lu mat ab diinaar rek duma 
gènèl, xanaa muy diinaar bu ma dene ngir faye ko bor" 

(Al- Bukhâri, buntub At- tamanni; ak Muslim, buntub Az- zakât). 

Ay bis daana jâll yu ein dul tâkk ei kèr Yônént bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, daana fanaane ab xiif lu bari yit 

(Ahmad, xaajub 6“', xètu 217 eel ; ak Ibn Sa'd, xaaj bu njèkk bi, xétu 405 eel ). 

Jèléefna ei Anas ibnu Maalik mune: duggnaa néeg 
Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee fekk mu tèdd ei lal 
bu nagas ta dègèr bu amul pajaas amul darab, am nu dugg 
ei saaba yi, Omar yâlla na ko Yalla gèrèm dugg Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak muee vvèlbètiku Omar seetlu ne lal bi amul 
darab tayit bâyyina ay rèdd ei vvetug Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak muee. Omar dâidijooy, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee ne ko: 

«Omar, lu lay jooyloo?» Mune ko: 

«Maangi giin ei Yâlla ne du lenn ludul li ma xam neyaa 
gènèl Yâlla Kisraa ak Oaysar ta noom nangay bânneexu ei 
âddina namu leen neexe, yavv nag, Yônéntab Yâllabi Yalla na 
la Yalla dolli xéewèl ak muee, nga nekk ei nii ma la fekke». Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ne: 

«Xanaa bèggôo noom nu am ôddina, ta nun nu 
am âllaaxira?» Omar ne: «Aha kay!». Mune ko: «Nôonu la 





Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


deme 20 ». yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee melalna 
mbirém mook âddina wax ne: 

«Man lu ma séqak âddina?! Man daal ni ma nekke 
ei âddina dafa mel ne kuy tukki kuyserlu ei kerug garab 
bu noppee jâlF». 

Nii la awdoxiinam meloon Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee. 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dadaa ragal 
nu koy laaj xéewèli âddina yi bu bis péneée. Dadaa naan 
naa: 

«Yâlla, maangi lay naan bu may dund nâkk, boo 
may jêl ma nâkk, boo may dekkil yavvmal qiyaam yit 
nga boolemaak ni nâkk» (At- TirmidJ, buntub Az- zuhd; ak Ibn Mâjah, 
buntub Az-zuhd). 

Yônént yépp xamoon nanu ne Yâlla gâddulna leen 
tâbbi âjjana, waaye teewul nuxamoon ne dananu leen laaj 
laaj yii: ndax jottlinan yônén bi nanu ko waroona jottlee, 
ak ndax santnan Yâlla ei xéewél ya mu leen xéewèléwoon. 
Ci lôolu la Yâlla di waxe ne: 

«Giinnaa ne dananu laaj na nu jêmêlévvoon sunub 
yônén, dananu laajit nanu yônniwôon» (laayay 6 eel ei saaru 
Al- 'arâf). 


20. Ahmad, xaajub 3 cel , xétu 139“'; ak At- tabarâni, Al-jâmi'al- kabir, 
Hamdi ‘Abd al- Majid as- Salafi topp ko, Bayruut, Dâr ihyâ at- turâth 
al- ‘arabi, xaajub 10 eel , xétu 162 eel . 

21. At- Tirmidi, buntub Az-zuhd; ak Ibn Mâjah, buntub Az-zuhd; ak 
Ahmad, xaaj bu njékk bi, xétu 301 eel . 

- 








<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Li am daal moodi ne baat yi mel ne dèddu èddina 
ak ragal Yalla ak rafetal, ay baat yu vvuute lan waaye seen 
maana daanaka menn la.Ta li taxa jôg baat yii yépp yiy lal 
yarub sufyanke mooy yamale bânneexu bakkan. Ci lôolu 
la manman yi nu dèxèn ci ruu gi di feene, nit ki di ci âgge 
ci «teewug xol ak laabug bâkkan».Ta lii mooy amal «xol 
bu mucc» biy taxa nekk jaamub Yâlla. Lii yit la laaya ju 
tedd ji di wone: 

«Ku dul ku dellu fa Yalla yôbbaale xol bu mucc» 

(laayay 89“' ci saaru Ash- shu'arâ). 


Yiw ak xayug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl ak mucc boroomub xol 
bu nooy bu woyof lool lawoon. Masnaa gis bis kuy tifli ci 
suuf xarkanamub Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 
dâldi soppiku mudâldi taxawfa mu nekkoon yèngutuwut. 
Saaba ya yâlla na leen Yâlla gèrèm gaaw dâldi suul tifiit wa, 
Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak mucc doora jâll. 





Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dadaa digléyit 
ag jekk ci jèmm ak eig eol, daawul bègg kuy sol lu tilim 
walla lu jekkul. Daawul bègg yit kuy bâyyi sikkimam ban 
koo jekkal. Amna bis Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee nekk ea jôkka ja am ku dugg ta fekk kavvari boppam 
ak sikkimam salfaanoo. Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl 
ak muee junj ko ei loxoom ne ko na génn melne dafa bégg 
mu defar kavvari boppam ak sikkimam. Waa ja génn, defar 





Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


kawaram, déllusi. Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
dâldi ne: 

«Ndax lii gênul kenn ei yéen di nêw ak kawar gu 
salfaanoo melne saytaane la? 22 ». 

Amna weneen yoon Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee gis ku kawaram nègg mune: 

«Xanaa amul lu mu yamalee kawaram?!» Masnaa 
gis keneen yit ku sol yéré yu tilim mune. 

"Xanaa waa jii amul ndox mum fôoté yéréem yi?!» 

(Abû Dâwûd, buntub Al- libâs; ak An- nasâi, buntub Az- zina). 

Amna vveneen yoon am ku néw fi moom sol yéré yu 
jotul mune: "Ndax amnga alal?" mune: waaw. Mune ko: 
"Ci xeetu alal jan?" mune: Yâlla mayna ma ay giléem aki 
gâtt aki fas aki jaam. Mune ko: 

"Bu la Yâlla joxee alal, neef di gis ei yaw jeexiiti 
xéewêlug Yâlla ak teraangaam" ( Abû Dâwûd, buntub ai- nbâs ■ ak 

An-nasâi, buntub Az-zina ; ak Ahmad, xaajub 4“' : xètu 147“'). 

Ci weneen yoon mune: 

"Yâlla dafa bêgg di gis ei ab jaamam jeexiiti 

xéewêlam" (At- Tirmidi, buntub Al- adab; ak Ahmad, xaajub 11“', Xètu 
311“'). 


22. AT muwatta, buntub Ash- sha'ar; ak Al- Bayhaqi, shu'ab al- imân, 
Bayruut, 1990, xaajub 5 eel , xétu 225 eel . 



<^55^, 







<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


Jèmmi sangub bindéef yi Muhammad Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak mucc dafa nekkoon njobbaxtanu yiw ak rafet 
jikkô ak nooy. 

Amna yoon yu bari yoy ku nagas ku jamajama nèwna 
fi moom di ko sèllalu naan ko: 

"Muhammad, Muhammad", waaye teewul Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc eig nooy akug lewet la koy 
tontoo ne ko: "Lu doonoon sa yitté? 23 " 

Batay Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee yiwèm 
ak nooyam ak kaweg jikkôom taxna mu daa taxawul 
boppam ay ganam di leen teralal boppam (ai-B ayhaqi, shu'ab 
al- imân, xaajub 6“', xètu 518 eel ak xaajub 7 eel , xétu 436 eel ). 

Ba ei ag ndawam sax, masula xèccôo walla mu 
werante ak kenn. Li mu nekkoon ku yiw ku lewet yit taxna 
mu yar njabootam ei jikkô yu kawe yii. 

Mbirum sètub Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee 
bii di sunu sang Asan yaila na koYâlla gèrèm mooy misaal mi ei 
gènè mag gèn eee rafet. 

"giseefna Asan doomi Aliyu yalla na leen Yâlla gèrèm 
mu wèr Kaaba gi, noppi dem ea Maqaama Ibraayima 
julli naari râkka, noppi teg ab lexam ea Maqaama 
Ibraayima di jooy di wax naa: 

23. Muslim, buntub An- nadr; ak/4t- Tirmidi, buntub Az-zuhd; ak 

Ahmad, xaajub 4 eel , xètu 239 eel . 






Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi nnmmrv* 


"Sa njaam si mingi ei sa bunt, sa surga bu tuuti 
bi mingi ei sa bunt, ki lay naan mingi ei sa bunt, sa 
miskiin mi mingi ei sa bunt", muy baamu lôolu ay yoon 
doora dem. Ba muy dem mu romb ay miskiin yuy lekk 
mburu, mu nuyu leen nu woo ko mu toog dâldi ne: 

"Bu dulwoon li muy ab sarax ma bokkak yéen", 
dâldine: 

"Jôgléen nu dem sama kér". Nu jôg ândak moonrt, 
mu jox leen nu lekk, jox leen ay yéré, jox len xaalis 24 ». 

Yiw gii ak lewet gii ak newant gii mooy misaal mi 
géné mègg miy wone ni mbindéef wara teewloo aji bind 
ji feesak yèrméndé ak newant buy jèfléentéek nit ni. 

Meneen misaala ngi nii mu jôgé ei sunu sang Asan 
yâlla na ko Yalla gèrèm muy wone nekkiin wii. Dafa am bis Asan 
yâlla na ko Yalla gèrèm doon romb yenn ei tôokôori Mâddina 
ya dâldi gis jaam bu nuul bu yor aw mburu di def bu 
daggee sex dagg jox xaj bi ba séddôok moom mburu 
wa. Asan yâlla na koValla gèrèm dâldi yéemu ei ni turu Yâlla 
wiy Yèrèmaakon feene ei «Yérméndé jii» neek ei jaam bi 
doon jox lekk xaj bi, mune ko: 

«Ngôorus kan nga?» Mune ko: «Ngôorus Abaan doomi 
Usmaan». Mune ko: «Tôokôor bi nag?» Mune ko: «Abaan 
doomi Usmaan moo ko moom». Booba la Asan bègg 





24. Yérél Al- Abshihi, Al- mustatraf, Bayruut, 1986, xaaj bu njékk bi, 
xètu 31 eel . 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


jaam bii féetéek moom, kii nga xamne abjaam la ci kawgi 
waaye soppeb Yalla la bu ko jege ci biirèm. Mune ko: 

«Dimblé ma rek bul jôgé fii ba ma déllusi!» 

Mudâldi dem jénd jaam ba ak tôokôor ba, déllusi ci 
ngôor si ne ko: 

«Jèndnaa la de». Mu jôg taxaw ne ko: 

«Danaa déggèl Yalla akub Yônéntam ak yaw sama 
kilifa». Bi Asan déggée kâddu yii gèn naa yéemu ci dèggug 
jaam bii. Bi Asan jâkkaarlook laabug xolub jaam bii ak 
sellug biirèm la ne ko: 

«Jèndnaa tôokôor bi yit. Yaw nag goreelnaa la ngir 
Yèlla, tôokôor bi yit maynaa la ko». Ngôor si ne ko: 

«Sama kilifa, manit joxnaa tôokôor bi ki nga ma 

may» ( Ibn Manzûr, Mukhtasar târikh dimashg, xaajub 7 eel , xétu 25 eel ). 


Teggiin ak kersag Yônént bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl 
akmuee 





Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee daawul wax 
ei kaw. Mbégté ak lewet la daa dajeek nit ni. Bu masaa 
dégg baat bu nagas bu mu rafetluwul daawul wax dara ei 
kanam nit ni. Waaye li xarkanamam daa wone li muy yèg 
ei biirèm taxna ni daa toogak moom daan moytu ei seen 
waxiin ak seen defiin. Kersaam yit taxoon na daawul ree ea 
kaw mbaa muy xèqtaay, waaye reeam muun la daan doon. 





Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


Saaba yi yâlla na ko Yâlla gèrèm danudaan melale Yônént bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ne moo épp kersa janq bu ndaw. 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee melalna kersa 
wax ne: 

«... kersa kat ei ngêm la bokk» ( ai - Bukhâri, buntub ai- imân) 

«Kersa ak ngêm danuy lêkkêlôo; bu ei nakk rek 
ba ea des nâkk» ( Al- Bukhâri, téeréb Al- adab al- mufrad, 
âddiisub 1313 eel ) 

«Teey dunekk ei mbir ludul mu rafetal ko, deesu ko 
noeei ei lenn yit ludul mu naavval ko» ( Muslim, buntub 
Al- birr; ak Abû Dâwûd, buntub Al-jihâd). 

Dèggdèggi kersa nag mingi ame ei fâttliku dee» 
gi nga xamne mooy yoon weef di génnée bègg âddina 
ei xol. Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee daana digèl 
saabaam ya nuy am dèggdèggi kersa seen digènté ak 
Yâlla. 

Amna bis, Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee wax 
saabaam ya ne: 

«Amleen dèggdèggi kersa seen digènté ak Yâlla». 

Saaba ya ne: nun kat noongi sant Yâlla, amnanu kersaam. 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ne: 

«Du lôolu de. Waaye am dèggdèggi kersa sa 
digèntéeg Yalla mooy: nga sâmm sa bopp bi ak li mu 
lâmboo, ak sa biir bi ak li mu èmb, tay fâttliku dee. 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ku bègg âllaaxira nag dana bâyyi bânneexu âddina. 
Ku def lôolu kon amna dèggdèggi kersa digèntéem ak 
Yâlla» ( At - Tirmidi, buntub ai- qiyâma ) 

Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc daawul xool 
kenn ne kojâkk waaye dadaa suufeel abjisam, li mu daan 
xool suuf moo èppôon li mu daan xool asamaan. Kersag 
Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ak jèmmèm ju 
rânniku ju kawe ji taxna daawul tudd sikki kenn walla ak 
matadeem ci teewaayam. 

Soxna Aysatu yâlia na koYalla gèrèm nettlina ne: Yônént 
bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc bu masaa yèg ku wax 
ludul noona daawul wax ne: «Lu tax diw di wax nângam?» 
waaye dadaa wax ne: «Lu tax am nuy wax nângam ak 
nângam?» (Abû Dâwûd, buntub/U-adab). 

Bu amaa nu def njuumte Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak mucc bèggleena jubbènti fâttli leen ne li nu def 
jaaduwul ci noom, dadaa wax ne: «Lu tax ma gis ngeen di 
def nângam ak nângam? 25 » 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc, moom miy 
boroom daraja ju kawe ja, bu masaa bèggè xelal kenn 
laabiiré ko dadaa moytu lool mu mer walla mu am naqar, 
ndax Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak mucc dafa nekkoon misaal mu 
kawe ci yèrmèndé. 

25. Yérél Muslim, buntub /As- salât; ak Ibn Hibbân, xaajub 4 eel , xétu 

538 eel ) 

- 






Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


Nii yit la sunu kilifa Jalâl ad- din, soppeb Yalla bi 
daan jikkôwôo jikkô yii di yu Yônént bi, wonee lii ci waxiin 
wu yéemé dâldi ne: 

«Sam axel dafa laaj sama xol ne ko: Luy ngém? 
Sama xol déy sama xel ne ko: ngém mooy yar ak 
teggiin». 


Njèmbaarug Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolii xéewèl ak mucc 

Manunoo xalaat jenn jâmbaar ju gènè mâgg Yônént 
bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee, ndax maseefu koo gis mu 
règrègi walla mu ragal. Sunu Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak muee lu masaa xew dadaan taxaw bu dègèr ândag 
mun. Règrèg walla ragl masu kôo not ei wenn waxtu. 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee jaaroon na ea 
biir na ko bègôona faat, ta dara eig ragal nekkutôon ei 
moom, di jâng naari laaya yii: 

«Nun noo yeew seeni yoxo ak seeni loos ei ron seeni 
sikkim; nu ne jodd rek. Noo def ei seen kanam aw dig 
defei seen ginaaw aw dig, muur leen ba dun gis» (laayay 

8“' ak 9 eel ei saaru Yâ siri). 


Sunu sang Aliyu yâlla na koYâlla gèrèm melalna ko wax ne: 


«Maangi fâttliku bisub Badar ba ba nuy lâqu ei 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, ta moo nu 
génôona jege noon bi bokkoon na yit ea na génôona 
sôobu ea xare ba» (Ahmad, xaaj bu njèkk bi, xètu 86 eel ). 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Al- Barrâ yalla na koValla gèrèm yit mingi melal njambaarug 
soppe bu tedd bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc di wax ne: 

«Waatnaa ci Yâlla ne bu xare masaa tar danudaa 
lâqu ci Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, ta ki 
nudaan jâppe jâmbaar ci nun mooy ku daa jege Yônént 

bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc» (Musiim, buntub Ai-jihâd). 

Bu xare masaa jot, ci kanam rek la Yônént bi Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak mucc daan nekk ngir yèkkèti baatub Yalla 
Mu kawe mi. Ca xareb Hunayn ba jullit ni règrègiwoon ca 
njèlbéen ga,Yônént bi YallanakoYalla dolli xéewèl ak mucc moom 
règrègiwul; dafa wone ag dègér kay ak kâttan dâldi xuus 
ca biir noon ya war berkelleem wa, njâmbaarug saabaam 
ya dâldi yokk. Mu am ndam ca mujj ga ci ngènéelul Yâlla 
ak ndimbèlèm ( Muslim, buntubAI-jihâd). 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daana wax ne: 

«Maangi waat ci ki dundug Muhammad nekk ci 
loxoom ne bu ma sanoon xare ci yoonu Yâlla daanu 
ci, xarewaat daanu ci, xarewaat daanu ci» ( Musiim, buntub 

At-jihâd). 


Levvetug Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dafa nekkoon 
nit ku yomba jèflèntéel 26 . Sunu nday Aayisa yâlla na koYâlla 
gèrèm mingi wax ci moom naa: 





26. Muslim, buntub Al- hajj. 






Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


«Amul kenn ku gènôon jikkô Yônént bi Yâlla na ko Valla dolli 
xéewèl ak mucc. Kenn masu koo woo eiysaabaam walla ei waa 
kèrèm ta wuyuwu ko. Jikkôom yu kawe yooyee moo warai 
laaya ju teddji wacc ei moom ngir feddli lii. Yâlla Mu tedd mi ta 
mâgg waxna ne: 

«Amnga moos jikkô ju mâgg» (laayay 4“' ei saaru Al- qalam) 
(Al- VVâhidi, Asbâb an- nuzûl, xètu 463“'). 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee daavvul fayul 
boppam mukk ei wenn waxtu, dadaan baale fum toll di 
jégglé. 

Soxna Aayisa yâlla na ko Yâlla gèrèm mingi nuy waxaat bir 
yu bari yuy tegtale nooy ak lewet gi nekkoon ei jikkô yu 
kawe yu Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, mu wax 
ne: 


«Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee masula dôor 
lenn ei loxoom, masula dôor jigéen, masula dôor surgè, 
xanaa buyxare eiyoonu Yâlla rek. Maseefu koo toon ba mu 
fayyu, xanaa mu am lun xètt ei terey Yâlla yi mu fayyul Yâlla 
Mu tedd mi ta mâgg» (Musiim, buntub ai- fadâii). 

Sunu sang Anas daana nettli ei Yônént bi Yâlla na koYalla 
dolli xéewèl ak muee di wax ne: 


«Masumaa fôon gâncax walla gètt walla lenn lu gènè 
neex xet Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Masumaa 
lâmb yit ab toogu walla ndimè walla lenn lu gènè nooy 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc». Thâbit ne: ma ne ko: 









r^$mnszr> Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Yaw baayi Amsatu, xanaa dangaa melne de kuy xool 
nii Yônént bi Yalla na ko Valla dolli xéewèl ak mucc di dégiu kâddoom 
ga?» Mu ne: 

«Waawaaw! Maangi waat ci Yâlla ne maangi mébét 
dajeek moom yawmal giyaam ba ne ko: «Yaw Yônéntab 
Yâlla bi sa ligéeykat saa ngi nii». Mu ne: ligéeyèlnaa 
ko fukki at ci Mâddina ta booba may xale sama bir yépp 
nekkutôon na ko sama waa ja bèggéwôon. Masu maa wax 
«cam» ci diir bôobu, masu maa waxit: «Lu tax nga def lii? 
Walla teengaa defoon Hi!» ( Ahmad, 3 eel , 222 ee ' ; ak Al- Bukhâri, buntub 
As- sawm ak buntub Al- manâqib; ak Muslim, buntub Al- fadâil). 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc taggena kenn 
ci saaba yi baat yii: 

«Amna moos naari jikkô yu nekk ci yaw yu Yâlla 
bêgg: lewet ak teey» (Musiim, buntub ai- imân). 

Abû Hurayra yit nettlina ne amna ku dèkk ca kaw ga 
ku masa gaanuwaay ca jâkka ja, nit na song ko ngir dal ci 
kawam, Yônént bi Yâlla nakoValla dolli xéewèl ak mucc ne leen: 

«bâyyileen ko, ta sotti ndox fi mudoon gaanuwaaye, 
yéen kat danu leena yônni ngir ngeen di yombal di 
jâppndalal waaye yônniwunu leen ngir ngeen dijafeel» 

(Al- Bukhâri, buntub Al- adab ak buntub Al- wudû). 

Ginaaw ba, Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 
leeralal waa ja solos jâkka aki teggiinam ci wax ju neex. 

Anas yâlla na koYalla gèrèm mingi nettli lewetug Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc di wax ne: 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


«Damaa ândoonak Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc di dox ta booba mingi sol mbubb mu tal, kenn ku dèkk 
ca kaw ga dab ko pone ko bu tar ba ma xool baatu Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc gis baatu mbubb mijeexiital 
ci ngir taraayu ni mu ko ponee, waa ja dâldi ne: 

«Ée Muhammad, digléel hu jox ma ci alali Yâlla ji nga 

yor». 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc geestu ko, dâldi 

ree, diglé hu jOX kO» ( Al- Bukhârl, buntub Al- libâs ak buntub Al- khumus 
ak buntub/t/-odob; ak Muslim, buntub Az-zakât). 

Lenn nag taxutoon Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc amoon ag jappndal ci jottli wooteem bi ludul barkeb 
jikkô yii ak lewet gu kawe gii. Ci lii la Yalla Mu tedd mi ta mâgg 
di waxe ne: 


«Yêrmêndé ju jôgé fa Yâlla moo tax nga nooy ci 
hoom. Ta boo naqariwoon deret dègèrxol kon hu bâyyi 

la fi» (laayay 159“' ei saaru Âli 'lmrân). 


Li am dègg moodi ne na nekkoon eig réer ea jamono 
yooya danudaa ruy ne sondeel ei kanam jèmmi Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ju nooy ji ak ei kanam 
ag baaleem aki jikkôom yu rafet akug lewetam akug 
yaatoom akug xajoom. Mujjnan tâqalikook seenug njaay 
alle ak seen jikkô yu naaw ya, mujj mel ne ay lèpplèppaa 
yuy wèr Yônént biy leer gu bir gu nit ni. Ndax Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee bèggèlutoon nit ni ag pert 
waaye kay da leen doon sâkkul ag gindiku. Yônént bi Yâlla 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


na ko Valla dolli xéewèl ak mucc yit jèmmèlutoon mbugèl waaye 
yèrmèndé ladoon jèmmèl. 


Neevvantug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

akyérméndéem 

Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee mingi wax ei 
èddiisam bu tedd naa: 

«Niy yêrêmé Yêrêmaakon bi da leen di yêrêm. 
Yêrèmleen ni ei suufkon ki ei asamaan dana leen yêrèm» 

(At- Tirmidi, buntub AT birr). 

Ba mu déggée jooyi xale ba dafa ragal yaayam am 
fitnè ba tax mu gattal julli ga ngir yaayam man koo seet. 
Dadaan naafila guddi lu yègg di naanal aw xeetam ba ay 
rongoonam di tuuru lu bari. Waxtoom wépp da ko daan 
jeexale ei luy xettli nit ni ei sawara.Yôoyii ay mèndarga lan 
ei xôotaayu yèrmèndéy Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl ak 
muee akug neewantam. 

Li nu ko yônni ngir muy yèrmèndéy bindéef yi moo 
tax yèrmèndéem ak mbèggéelam èmb boroom ruu yépp. 
Amna bis nu sèkku ei Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak 
muee mu naan Yèlla bokkaalekat yi, mu ne: 

«Man katyônnivvunuma ngirmayrèbbé aka tèkkôo, 
danu maa yônni kay may yèrmèndé» (Musiim, buntub ai- birr ; 

ak At- Tirmidi, buntub Ad- da'avvât). 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


Ba Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc demee 
Taayif ngir jottli nit ni wooteb Lislaam, bokkaalekat ya ak 
jaamukati xérèm ya danu koo sânni ay xeer; malaaka mi 
nu dénk doj yi nèw fi moom andak sunu sang Jibriil Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daldi ne Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl akmuee: 

«Ndax bégg nga ma alag gaa nii? Boo béggée de 
ma tanee leen naari doj yi!» Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl akmuee dâldi ne: 

«Li may mébét kay mooy Yâlla génné ei noom èllèg 
nuy jaamu Yâlla moom kenn ta ban koo bokkaaleek 

lenn» ( Al- Bukhâri, buntub Bad'u-Ikhalq; ak Muslim, buntub Al-jihâd). 

Waa Taayif yii tegoon Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee xeeti lor yépp, dâqewoon ko ei seenub dèkk, 
jèflèntéek moom eig tar ba ea atum 9 eel ma ea gâddaay 
ga, taxoon ba jullit ni nâkk lu bari - ei noom nii la Yônént 
bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee waxewoon ne: 


«Yâlla, maangi lay naan nga gindi giirug Thaqif ta 
èndi leen». Mu wéy yit di leen naanal ba waa Taayif nèw 
Mâddina ei mujj gi, dugg ei Lislaam diinéy Yâlla ji ( ibnHishâm, 

xaajub 4 eel , xètu 134 eel ; ak At- Tirmidi, buntub Al- manâqib). 


Ku nuy wax Abôo Usayd dafa dikk fi Yônént bi Yâlla 
na koYâlla dolli xéewèl ak muee jôgé Bahrayn èndaali ayjaam yu 
nu jâppe ei xare. Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
gis ei noom jigéen juy jooy, mu ne ko: «Lan la?» Mune 
ko: «Dafa jaay sama doom». Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


xéewèl ak mucc wax Abôo Usayd ne ko: «Ndax dangaa jaay 
doomam?» Mune ko: «Waaw». Mu ne ko: «Noo ko jaay?» 
Mu ne: «Waa Banû 'Abs». Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee ne ko: 

«Demalal sa bopp êndi ko» 27 . 

Yèrméndéy Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ak 
neewantam dafa èmb addina jépp. Ta neena: 

«Dungeen gêm lifeek bêggêntévvuleen. Xanaa 
bègguleen mawax leen luy tax ngeen bèggènté?» Nu ne: 

«Aha kay, yaw Yônéntab Yalla bi» Mu ne: 

«Deeleen tasaare nuyôo ei seen digènté kon 
dangeen bèggènté. Maangi waat ei ki sama bakkan 
nekk ei loxoom ne dungeen dugg âjjana lifeek 
yèrèmèntewuleen». Nu ne: 

«YawYônéntabYalla bi, kuneei nun amnayèrmèndé». 
Mu ne: 

«Mbir mi du yèrmèndéy benn benn, waaye 
yèrmèndéy népp la, yèrmèndéy népp» (Al- Hâkim, xaajub 
4 eel , xètu 185 eel ). 


Jégglég Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 

Yâlla Mu tedd mi ta mâgg dafa bègg jégglé. Bu jaam bi 
tuubée, réeeu njuumte ak bâkkaar bi mu def, naqarlu ko 

27. <AI!al- Muttaqial- hindi, kanzal- 'ummâl, Bayruut, 1985, xaajub 
4 eel , xétu 176 eel . 

- 







Jikkôy Yônént biYâlla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


ei xolam, Yalla da koy vvarlul nangu tuubèm. Yalla nag li 
mu nekk kuy baale di jéglé moo tax mu bègg jaamam yi 
di jégglé. 

Sârtub njéggèl nag mooy réeeu ta topp digèli Yalla 
yi moytu li araam. Misaali jégglé yi gènè rafet nag, ei 
dundug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee la nu koy 
fekk. Jéggèlna Hind mi tuubôon bis ba mu ubbée Makka 
yilif ko ginaavv ba mu feenalee mbégtéem ba nu rayee 
Amsatu baayu tax bu Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee bisub xareb Uhud. 

Ku nuy wax Habbâr ibn al- Asvvad dafa bokkoon 
ea na gènôona noonu Lislaam, ta moom moo jamoom 
eib xeejam giléem ga soxna Saynabu doomi Yônént bi 
Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee waroon ba muy gâddaay 
jôgé Mâkka jèm Mâddina, ba soxna Saynabu daanu. Fekk 
mu tolloon ab diggènté, la mu ândaloon tuuru, deret ju 
bari génné ei moom. Ca loola la jaare ba génn âddina. 
Amna yit yeneen naawtéef yu dul jeex yu Habbâr def. Bi 
nu ubbée Mâkka yilif ko, dafa daw kenn gisu ko. Bis rek 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee toog aki saabaam 
ea Mâddina Habbâr agsi, tiim ko, dâldi ne: 

«Yâlla na nga am jâmm, yaw Yônéntab Yâlla bi. Man 
kat maangi seere ne kenn yayoowul jaamu kudul Yâlla ak 
ne yit yaw yônéntab Yâlla nga. Dama la doon daw nag, 
dem fu nekk, ba bèggôona lâquji sax ei réewi lâkk kat yi. 
Waaye ma fâttiliku sa ngènéel ak sag mbaax ak sag jéggèl 
ku la réeré ba ttoon la. Nun nag, yaw Yônéntab Yâlla bi, 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


nudaan bokkaale lan ba Yâlla Mu tedd mi ta mâgg gindée nu ci 
yaw, xettlee nu ci alkandé ciyaw; kon nag jéggèl ma samag 
xamadi ak lépp loo ma déggèl, man kat nangunaa sama jèf 
ju naaw ak sama bâkkaar» Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee daldi ne: 

«Jéggélnaa la, ta Yâlla baaxena la bi mu la gindée 
ei Lislaam, ta Lislaam day far la ko jiitu». 

Yônént bi Yalia na koYalla dolli xéewèl ak muee tere ku ko rjann 

ak ku kO gaarUVVaale [Al- Wâqidi, xaajub 2 eel , xètu 857“'). 

Ikrima doomi Abôo Jahlin yit ei nooni Lislaam yu 
siiw yi la bokkoon. Ba nu ubbée Makka yilif ko, Ikrima dafa 
daw. Soxnaam nag Umm Hakim bint Hârith ibn Hishâm 
dafa nekkoon jigéen ju am xel, daldi tuub, naan Yônént 
bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee kaaraange ngir boroom 
kèrèm bi, mu digèl ko mu jèli ko. Mu dem wèri ko, ba mu 
ko gisee ne ko: 

"Maangi jôge ei ki géné mana jokkug mbokk ei nit 
ni, géné baax ei nit ni, géné yiw ei nit ni. Naanalnaa la 
ko kaaraange nag ba mu may la ko". Ikrima dellu ândak 
moom. Ba mu jegee Makka, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee wax saabaam ya ne leen: 

"Ikrima doomi Abôo Jahlin mingi leen di fekksi ngir 
tuub, ta gâddaay. Kon nag buleen rjann baayam; ijânn 
ku faatu kat day lor bokkam yiy dund ta du âgg ea ka 
faatu". Ba mu âggee ea buntu kèru Yônént bi Yalla na koYalla 
dolli xéewèl ak muee mu dâldi bég, Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi nnmmrv* 


xéewèl ak mucc né bèrét taxaw bég lool eig dikkèm ( Ai-Hâkim, 

Al- mustadrak, xaajub 3 eel , xètu 269 eel ). 

Mu ne ko: "Maangi lay dalal jâmm yaw mi 

gâddaaysi" 28 , daldi koy jéggèl ta fattliwu ko naawtéef ya 
mu defoon. 

Lu bari la Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl ak muee daan 
boole ei naanam naan: 

"Yâlla, maangi lay naan nga jéggèl sama xeet wi; 
noom kat danoo xamul rek" ( Al- Bukhâri, buntub Al- anbiyâ ; ak Ibn 
Mâjah, buntub Al- manâsik; ak Ahmad, xaaj bu njèkk bi, xètu 441 eel ). 

Thumâma ibn Athâl njiitul Yamaama ba mu duggée 
ei Lislaam ba ne: 

«Maangi seere ne kenn yayoovvul jaamu kudul Yâlla ta 
ne Muhammad yônéntab Yâlla la. Yavv Muhammad, maangi 
vvaat ei Yâlla ne amutoon ei kavv suufxarkanam bu ma gènè 
bah sa xarkanam bi, leegi nag mooy xarkanam bi ma gènè 
bègg ei xarkanam yépp. Maangi vvaat ei Yâlla yit ne amutoon 
diiné ju ma gènè bah sa diiné ji, leegi nag moo ma gènèl ei diiné 
yépp. Maangi vvaat ei Yâlla yit ne amutoon dèkk bu ma gènè 
bah sa dèkk bi, leegi nag moo ma gènèl ei dèkkyépp. Sabxare 
nag da maa jâpp fekk ma bèggè umra ji; kon luy sa xalaat?» 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee bégèl ko digèl ko 
mu dem umra ji. Ba mu âgge Mâkka am ku ne ko: «Dangaa 
weddi», mu ne: 


28. At- Tirmidt, buntub Alisti'dâr 







<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


«Déedéet. Waaye kay damaa dugg ci Lislaam ândak 
Muhammad Yônéntab Yâlla bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl akmuee. 
Ta vvaatnaa ei Yâlla ne feppu dugub du jôgéeti Yamaama 
hevv fi yéen lifeek Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
jOXeWU ei ndigel» ( Al- Bukhân, buntub Al- maghâzi). 

Thumâma dâldi dog njaayante ak njèndènte ma mu 
séqoonak bokkaalekat ya, ta fekk Quraysin tèmmoon di 
jèlé aajoom yépp Yamaama. Loola tax ab xiif ak bekkoor 
am Makka, nu wuti wallu ei Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèlakmucc ngir mu xettli leen ei mbir mi. Yônént bi Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee bind bataaxel Thumâma digèl ko 
mu bana dog jaayanteem ak Quraysin. 29 

Booba kat bokkaalekat yii fâttewoon nanu ne 
masnanoo xan jullit ni lekk ak naan ba nu leen beree 
Mâkka natti at, waaye Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak 
muee da leena jéggèl. 

Cajurôom naareelu atma ea gâddaayga, ginaaw ban 
ubbée Xaybar yilif ko, Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee dafa yèg la waa Mâkka nekkewoon ei loru ak aajo ak 
maral ak bekkoor mu yônnée leen ndimbèl jox ko 'Amr 
ibn Umayya ad- damari. Ba mu aggee Abôo Sufyaan jèl ko 
séddèlé ko na nâkk ea Quraysin, dâldi feenal ag nantam ei 
jèf ju rafet jii, wax ne: 

«Yâlla na Yâlla fay sama mbokk mi aw yiw; moom 

29. Ibn <Abd al- Barr, Alisti'âb, Qayira, xaajub 2 eel , xétu 214 eel ; ak Ibn al- 
Athir, Usdal- ghâba, Qayira, 1970, xaaj bu njékk bi, xètu 295 eel . 






Jikkôy Yônént biYâlla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


kat ku mana jokk ag mbokk la» iai- Ya'qûbi, At- târikh, xaajub 
2“', xétu 56“'). 

Ci nii la waa Makka duggé ei Lislaam ginaaw ab diir 
ba seeni xol nooyee ngir yiw yu rèy yii. 

Ca Hudaybiyya am mbooloo mu gânnaayu ei 
bokkaalekat yi danoo dikk song Yônént bi Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak muee ngir faat ko. Nu jâpp leen noom népp, 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee jéggèl leen (Musiim, 

buntub Al-jihâd). 

Ginaaw banu ubbée Xaybar yilif ko amna jigéen ju 
posene Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ciw nam. 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee jèl aw dog ba di 
ko sex bâyyiwaat ko. Jigéen ja, ta doonoon yahôod, dâldi 
nangu ne moo defoon posen ea nam wa. Li mu nangu 
nag taxna Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak muee jéggèl ko 

(Al- Bukhâri, buntub At- tibb\ ak Muslim, buntub As- salâm). 

Li Yâlla xamaloon Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee ne Labiid, naaféq badib yahôod, da koo jabaroon ba 
mu wérèdi xawa jaxasoo, li mu xamoon yit ki ko xiirtaloon 
ei jèf jii, lôolu lépp taxul Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak muee fâttliku toon gii Labiid defoon walla mu ray ko ngir 
toon gii walla mu ray kenn ea yahôodi giirug BanûZurayq 
ga Labiid bokkoon 30 . 


30. Yérèl Ibn Sa'd, xaajub 2 cel , xètu 197 eel ; ak7\/- Bukhâri, buntub 
At- tibb; ak Muslim, buntub /Is- salâm; ak An- Nasâi, buntub At- 
tahrim; ak Ahmad, xaajub 4 cel , xètu 367 ccl . 



<^55^, 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ci lôolu la laaya ju tedd ji di waxe naa: 

«Jâppal ci jégglé, tay diglé njekk, ta dumôoyu ni 
xamadidi toon» (laayay 199 eel ci saaru Al- a'râf). 

Jaamukati Yalla yi ko xam yitam, ni bégg Yônént 
bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc tax nu jege ko ba am ab 
eér ea njégléem ga, noomit danudaan goy ei jégglé ta 
eay yaakaara ame njéggèlug Yalla. Ci misaal Mansûr Al- 
hallâj banu koy sânni ay xeer mangay toroxlu ei kanam 
Yalla di ko naan di wax naa: 

«Yâlla, maangi lay naan nga jéggél ni may sânni 
balanga maa jéggél man». 


Sâmmoonteek âqi dékkéndôo gu Yônént bi 

Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dadaan xér 
fumu toll ei sâmm âqi dèkkèndôo. Lôolu moo tax mu wax 
ei âddiisam bu tedd ne: 

«Jibriil dafa saxoon di ma dénk dèkkèndôo ba ma 
jort ne dana ko boole ei niy donn» (ai- Bukhârt, buntub ai- adab ; 

ak Musllm, buntub Al- birr). 

Ci beneen âddiis mingi naa Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 

muee: 


«Dèkkèndôo yi natt lanu: ku am natti aq, ak ku 
am naari aq, ak ku am jenn âq. Ki am natti aq mooy 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi nnmmrv* 


dèkkèndôo biy jullit tay mbokkum jegenaale; amna aqi 
dèkkèndôo ak âqi Lislaam ak âqi jegenaale. Ki am naari 
âq nag mooy dèkkèndôo biy jullit; amna âqi dèkkèndôo 
ak âqi Lislaam. Ki am jenn âq nag mooy dèkkèndôo biy 
yéefèr; âqi dèkkèndôo la am» 3 '. 

Nèkka samm èqi dékkéndôo nag dana ame ci yèrndu 
ci ab palanteeram, ak lor ko ci xetug nam, ak doxale 
doxaliin wu ko gènèlut. 

Lôolu moo tax Yônént bi Yalla na koValla dolli xéewèl akmuee 
di wax ne: 

«Ki gèn ei ândandoo yi fa Yâlla mooy ki ei gèn ei 
ândandoom, ki gèn ei dèkkèndôo yi fa Yâlla yit mooy ki 

d gèn d dèkkèndÔOm» (At- Tirmidi, buntub A\- birr). 

Mingi wax Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ei beneen 
èddiis yit naa: 

«Ki fanaanee suur ta dèkkèndôom xiif nekk ei 

wetam du ku gèm» ( Al- Hâkim, xaajub 2“', xètu 15“'). 

Abû Darr al- ghifâri yit neena Yônént bi Yèlla na ko Yèlla 
dolli xéewèl ak muee daana ko digèl bu toggee aw nam mu 
yokk neex ma ngir may ea dèkkèndôo ya, Yônént bi Yèlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ne ko: 

31. Al- Bayhaqi, Ash- shu'ab, xaajub 7 eel , xètu 83 eel ; akAs- suyûti, Al- 
jâmi'as- saghir, Misra, 1321 ei gèddaay gi, xaaj bu njékk bi, xètu 
146 eel 









rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Abû Darr, boo toggee neex nanga baril nulug ba ta 
bâyyi ca xel say dèkkèndôo» ( Musiim, buntub ai- birr). 

«Boo toggee neex nanga baril nulug ba ta tanqal ca 

Say dèkkèndÔO» (Ibn Mâjah, buntub Al- at'ima). 

Ta AbûDarra fii gènôona fiâkkea saabaya la bokkoon, 
ta lôolu li muy firi moodi ne kenn, ba ei ki fiâkk sax, amul 
ngènt luy tee mu matal èqi dèkkèndôo. 

Abû Hurayra yâlla na koValla gèrèm yit nettlina ne Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee waxna bis ne: 

«Maangi giin ei Yâlla ne gèmul! Maangi giin ei Yâlla 
ne gèmul! Maangi giin ei Yâlla ne gèmulh Saaba yu tedd 
ya yalla na leen Yalla gèrèm laaj ko ne: «Kan la yaw Yônéntab 
Yâlla bi?» Sangub bindéef yépp dèldi tont ne: 

«Ki dèkkèndôom dul wôolu ayam» ( Al - Bukhâri, 
buntub Al- adab ; ak At- Tirmidi, buntub AT qiyâma). 

Ci beneen nettli mune: «Ki dèkkèndôom dul wôolu 

ayam du dugg âjjana» (Musiim, buntub ai- imân). 


Jéfléntég Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 

ak ni nâkk 





Yônént bi Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dadaa 
jèflèntéek ki fièkk ak jirim bi ak jigéen ji fièkk boroom 
kèrèm ak doxandéem bi eig fieewant akug topptoo akug 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


yittévvôo 32 . Dadaa jèflèntéeg noom ci neevvantgu mag ba 
dunu yèg nakk gi nu nekk. 

Abû Sa'id al- khudri yalla na ko Valla gèrèm mingi nettli di 
wax ne: 

«Damaa toogoon ak nenn ci muaajirôona yu néew 
doole yi - ta amoon na ca nu rafle bay lâqoo seen 
moroom - mu am kuy jâng Alquraan nuy déglu. Yônént 
bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc jekk jekki âgsi tiim nu. Bi 
yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc taxawee ki doon 
jâng noppi. Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dâldi 
nuyôo ba noppi wax ne: «Lu ngeen doon def?» Nu ne: 
YawYônéntabYâllabi, dafa am ku nu doon jângal nu doon 
déglu téeréb Yâlla bi. Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc dâldi ne: «Maangi sant Yâlla mi defei sama xeet wi 
nu nu ma digêl ma mananteek sama bakkan di toogak 
noom» 33 . Mu ne: Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
dâldi toog ei sunu biir ngir yamale boppam ak nun. 

Ginaavv ba, mujunj ei loxoom def nii hu dâldi géevv 
mugis seeni xarkanam, neena: jâppuma ne Yônént bi 
Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee xamna ea kenn kudul man. 
Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee wax ne: 


32. Al-Bukhâri, buntub An-nafaqa; akMuslim, buntub Az-zuhd. 

33. Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak muee mingi junj li Yâllay wax ne: 

"Mananteel ak sa bakkan di toog ak niy haan seen Boroom di ko 
jaamu suba ak ngoon tay sâkku ngêrêmam. Ta bu leen vveesale 
sa bêt di bêgg taarub dundug âddina ji. Ta bul topp kunu fâtteloo 
xolam badunu tudd dunu fâttliku, waaye daa topp bânneexam, 
mbirém nekk ag yâq akug sânku" (laayay 28 ei saaru Al- kahf). 







rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Bégléen yéen mboolem ni nakk ci muhaajirôona yi 
ci ne dangeen am leergu matsêkk buyavvmal qiyaamee; 
dangeen jiitôo boroom all yi ôjjana genn wâllu bis ta 
loola jurôomi téeméeri at la» (Abû Dâwûd, buntub ai- 'iim). 

Amna bis Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee toog 
ei Mèddina am nu nèw fi moom solun ay dall solun ay 
bubb ta seen yax ya di feen ngir xiif. Xarkanamub Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee soppiku lool ngir nâkk gi 
mu gis ei noom. Mu dugg, génnaat, digél Bilaal mu nodd 
liqaam. Mu julli ba noppi waxtaan ak nit ni, sonn saaba 
ya yalla na leen Yalla gèrèm ei joxe alal ei yoonu Yèlla ak dimblé 
nu nèkk nii. Saaba ya yèlla na koYalla gèrèm dèldi gaaw dimblé 
leen. Ba Yônént bi Yèlla na koYâlla dolli xéewèlakmucc gisee mbir 
mii xarkanamam ubbiku mu bég» ( Musiim, buntub az- zakât; ak 
Ahmad, xaajub 4 eel , xètu 358 eel ba xètu 361 eel ). 

Dundug Yônént bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee 
dafa feesoon dell ak taxawaayi joxe ak jub ak dèggu ak 
yèrmèndé ak neewant ak nooy. Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak muee yit dadaa dénk soxna Aayisa naa ko: 

((Aayisa, bul gântu miskiin, doontexariitu tândarma 
nga koy jox. Aayisa, nanga bêgg miskiin yi ta jegeel leen 
sa bopp, kon Yâlla dana la jegeel boppam bu yawmal 
qiyaamee» ( At- Tirmidi, buntub Az-zuhd). 

'Abbâd ibn Shurahbil mingi nettli di wax ne: 

«Ab xiif da maa masa dal ma dugg ei ab tôokôor ei 
tôokôori Mèddina yi, dèldi jiir aw gub, lekk ea, èmb ea ei 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


sama mbubb. Boroom tôokôor ba nèw, dôor ma, jèl sama 
mbubb. Manèw ci Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee, 
mu ne ko: 

«Jângalôo ko ba muxamul, joxoo ko mu lekk ba mu 

xiifée», mu daldi koy digèl mu delloo ma sama mbubb, 
ba mu noppee mu nattal ma lu mat bèrigô walla genn 

wâllu bèrigô ei dugub» (Abû Dâwûd, buntub Az- zuhd; ak An- Nasâi, 
buntub Al- qudâ). 

Âddiis bi day tegtale ne Lislaam day njèkkè seet fi 
njuumte li sosoo, doora defi pexe ngir jubbènti njuumte 
yi ak ni juum. Ci wâll gii, daan yi nu tèrèl ei Lislaam day 
nurôok daan yi nday ak baay di teg seen doom; bu ko 
defee daan yi dunu ei jublu dâq nit ki génné ko ei xeet wi, 
waaye kay danu eiy jublu déllôosi ko ei xeet wi. 


Ni Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl akmuee 

daa jéfléntéek na nu jâppe ea xare ya ak surgé ya 

Neewantug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
ak yèrmèndéem demna ba ègg ei ni nu jèppe ei xare yi, 
ba tax mudaa diglé nu jèflènteek noom ei anam gi gènè 
rafet. Abû 'Aziz miy mbokkum Mus'ab ibn 'Umayr mingi 
nettli xewxew boobee di wone lu bari, di wax ne: 

Damaa bokkoon ea na jullit na jèppoon ea xareb 
Badar, Yônént bi dèldi wax ne: 

«Maangi leen di dénk aw yiw ei ni nu jâppe ei 


xare». 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Man nag ay lansaar laa nekkaloon, nuy ane tandarma 
di ko reere man nag nu may jox mburu ngir ndénkaanu 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Kenn ci noom du 
am dogu mburu ta dâldivvu ma ko jox, manit may am 
kersa di ko delloo vvaaye ku ma ko delloo mu delloovvaat 

ma ko du ko laal {Yêrè\ Al-Haythami, xaajub6 eel , xètu 86 eel ; ak Ibn Hishâm, 
xaajub 2 eel , xètu 288 eel ). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc bèggôon na 
fee jélé njaam gi mu fi fekkoon, doxna yit jéegô yu mag ci 
yoon wii. Pose bu mu masaa am rek daana ca sonn nit ni 
ci goreel jaam. Daana wax ne mbir moomu jaamu Yalla gu 
mag la. Ku masaa waat ta deful la mu waat yit kaffaara ga 
koy war goreel jaam moo ca daa jiitu. Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc dadaa dénké mbir mii fu mu toll ba ki 
Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewèl akmuee gènè bègg ta muy 
xaritam bi ko gènè jege muy Abôo Bakar Sadiiq yâlla na ko 
Yâlla gèrèm defna eér bu mag ei alalam ei goreel ay jaam ngir 
YâllaMuteddmita mâgg. 

Jèléefna ei Ma'rûribn Suvvayd yâlla na koYâlla gèrèm mu ne: 
Tasena maak Abû Darr ea Ar- Rabada mu sol mbubb mu 
rafetjaamam ba yit sol lu rafet malaaj ko mu ne ma: 

«Man kat damaa masa xasante ak jenn vvaay ma xase 
ko yaayam, Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ne ma: 

«Abû Darr, ndax danga koo xase yaayam?! Yaw 
de amna lu des ei yaw ei jikkôoy jamonoy réer ja. Seen 
bokk yi kat seeni dimbêl lanu, yâllaa def ngeen yilif 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi nnmmrv* 


léen. Ku ci yilif mbokkam kon na koy jox muy lekk ci li 
muy lekk di ko xottil ci li muy sol. Ta buleen leen sant luy 
diis ci noom. Bu ngeen leen santee dara nangeen leen 
jâppleé» (Al- Bukhâri, buntub Al- imân; ak Muslim, buntub 
Al- aymân). 

Amna waa ju masa maye naari jaamam nu sèy, 
ginaaw ba mu bèggè tas sèy ba. Jaam bu gôor ba dem 
nettle mbir ma sunu sang Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl 
akmuee mu ne: 

«Waaw gaa ni, nan la kenn ei yéen di mayee naari 
jaamam nu sêy ba noppi mu bêgg leena tâqalewaat? 

Fase kat jêkkêr rekka kO San» (Ibn Mâjah, buntub At- talâq; ak At- 
Tabarâni, Al- kabtr, xaaj bu njèkk bi, xètu 300“'). 

Lii ak yeneen xewxew yu ni mel taxna saaba yi yalla 
na leen Yâlla gèrèm daa taamu goreel seeni jaam ei waxtu 
yépp. Ci lôolu lanu deme ndânk ndânk ba tay jii njaam 
amatul. Lôolu li muy firi moodi ne Lislaam moo summi 
buumug njaam ei loosu nit; njaam googee doonoon lu 
sax ei dundug nit ni ngir li mu bokkoon ei tèrèliin yi aju 
ei xeex yi. 

Lislaam moom naka jekk dadaa digèl ku amub jam 
mu di ko jox ei li muy lekk di ko solal ei li muy sol di ko 
bana teg lu mu âttanul ta di ko fajal ay aajoom. Lislaam yit 
wonena ne goreel jam ag jaamu Yâlla la di yoon wu wôor 
wuy tax jullit ni muee èllèg. Lislaam yit tèrèlèlna jaam yi 
ay âq yeefwara aaryeefwara sâmmoonteel ba mu mel ne 







<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


far ki amul jaam moo gènu demiin ki am jaam. Ki am jaam 
sax tèrèliin yii taxna mu mel ne mooy jaam far. Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc neena, ta booba mingi ci 
waajtaayam wu mujj: 

"Maangi leen di dénk julli, di leen dénk ngeen ragal 
Yalla d seeni jam" ( Abû Dâwûd, buntub Al- adab ; ak Ibn Mâjah, buntub 
Al- wasâyâ ). 

Lôolu nag bokkna ci dénkaan yi gènè jotal yi Yônént 
bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee dénk aw xeetam. 

Lôolu li muy firi moodi ne Yônnént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèlakmuccdafa tèj wuntyiy dugèl nit eig njaam ba noppi 
ubbi ba nu ne gall wunt yi nuy jaar ba goreel jaam. Dafa 
sonnee yit ei goreel jaam ei pose bu mu am rek. Ndax 
amna misaal mu gènè rafet mii ei jeexal ag njaam? 

Taxawaay bu wér bôobu nag doyna sèkk ngir leeralal 
nu wâccuwaay bu kawe bi Lislaam teg jaam: 

Ni nu ko xame rek, sunu sang Bilaal mi eosaanoo 
Abasa yalla na ko Yalla gèrèm abjaam lawoon lu jiitu muy dugg 
ei Lislaam, waaye bi mu duggée ei Lislaam Yônént bi Yalla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee da koo def njiitul noddkat yi. 
Misaal mi gènè mana tegtale lôolu nag moodi ne danuy 
gis fi tiim bérèb yi noddkat yi di nekk ei jâkka yi nu bind 
fa"Yaw Bilaal mi eosaanoo Abasa" 34 . 


34. Lôoolu ei yenn réewi jullit yi féeté penku lay ame. Bu dee 
Senegaal moom, noddkat sax nu bari bilaal lanu koy wax far 
{Seexunaa MBÂKKE Abdul VVaduud). 







Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


Zaydibn Hôr/fhoyitabjaam lawoon bu soxna Xadiija 
yaila na ko Yalla gèrèm mayoon Yônént bi Valla na koYalla dolli xéewèl 
ak mucc, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc goreel ko. 
Waaye moom saaba bunu bârkeel bôobu mujjna doon 
misaal ci jikkô yu rafet yépp, di saaba bu soppoon Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Doomam Usâma ibn Zayd 
yit yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc jiitèlôon na ko 
eib xare ta fekk muy ndaw. 

Târiq ibn Ziyâd mi ubbi Andalus yit ab jaam lawoon 
bunudaa yeewug buum ea baat ba di wèr ea mèrse ya di 
ko jaay aka jènd. Waaye jaam boobee Lislaama ko teg ei 
wèccuwaay bi teddngaam ak ngoram yellool, mu mujj 
doon njiitul xarey jullit ni. 

Cig gèttal, Lislaam dafa teg jaam ei wèccuwaayu 
sang, lôolôo tax bokkaalekat ya diigatoon Lislaam. Sunu 
jamonojii,xanaa du lôolu eijèmmèm la niy diigat Lislaam 
di def? Siifkat yi ei jamonoy tay jii xanaa defun nu bari ei 
goryi ayjaam? Xanaa mbubbôowun sansan ba siif èqi nu 
néew doole ni deful kenn dara ngir jarinoo seeni am am? 
Ndax tèrèliinu njaam wu yees wu nèkk yèrmèndé wi nit ni 
di dund tay ta nu koy tuddé tur yu rafet - ndax wutenaak 
toon yi daa am ei taarixu nit? 

Ci lii nag Lislaam mi fi jèléwôon ag njaam démb ta 
defe ko ay eèslaay yu kawe, Lislaam mi yèkkèti dayob nit 
mooy li mana joxaat nit tay saafara su koyjarin. 

Nit ni nag bu nu defee leneen lu dul lôolu ei alkande 
ak eènkute la nuy tèbbi. 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Naawtéefi na daa not réew yi ta ba leegi nuy muueu 
dereti nu néewdoole ni dileen def ayjaam ndax maneesna 
koo tèkkèlé ak tèrèliini Lislaam yu kawe yi fi dul jôg ba 
mukk? Tèrèliin yi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
wone bi muy wax ei jaam yi ak surgè yi di wax ne: 

"Ku ei mbokkam nekk ei kiliftéefêm na koy jox muy 
lekk ei li muy lekkk di ko solal ei li muy sol" ( Al- Bukhâri, 
buntub Al- imân; ak Muslim, buntub Al- aymân ). 

Yooyee nooy baat yi Lislaam yèkkètée dayob nit, 
kumu mana doon ak jamono ju mu mana nekk ak bérèb 
bu mu mana nekk. 

Li am moodi ne wenn yoon wi mana xettli nit tay 
mooy yoon wi ko xettliwoon démb, ta mooy topp njubug 
Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ak wékku ei 
moom. Yônént bi Valla na koYalla dolli xéewèl ak muee kat tegalna 
jèflèntéek nit ni ay nattuwaay yu xeren, joxna nit yit 
dayoom, ta daawul xajjale digènté nit ni: ki nèkk ak ki 
am, kiy kilifè ak kin yilif, kiy ab sang ak kiy surgè. Ba benn 
saaba dikkéé laaj ko: naata yoon la nuy jéggèl surgè? 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee da ne ko: 

"Nangeen ko jéggèl bis bu ne jurôom naar fukki 
yoon» (Abû Dâwûd, buntub Al- adab; ak At- Tirmidi, 
buntub Al- birr). 

Yèrmèndéy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
gééj lawoon gu amul tefes. Ni mu daa bèyyee xel nit ni yit 






Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


amul moroom. Ta bokkna ei liy tegtale lôolu lim wax Yalla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ne: 

"Ku ei mbindaanam êndil nam, bu bokkui ak moom 
kon na ko ea jox doonte day naari tib ndax kat moo ko 
topptoo ba mu sotti" (Al- Bukhân, buntub Al- at’ima; ak At- Tirmidi, 
buntub Al- at'ima). 

Bu sooboon Yalla mu def jaam bi ab sang def sang bi 
ab jaam. Lôolôo tax nu wara sant Yalla Mu tedd mi ta mâgg ni 
mu ware ta jèflèntéek ku nu yilif jèflènté bu rafet. 


Ni Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee 

doon jéfléntéek jigéen ni 

Lu jiitu Lislaam, jigéen danu daa jèflèntéek moon 
jèflènté bu nakk worma. Araab yawoon ea réer ga jiitu 
Lislaam sax danu daan suul seeni doom yu jigéen nuy 
dund ta dunu ei andakjenn yèrmèndé ngir ragal nu jurèl 
leen gâeea. Seen xol yu wow ya da leen daa defloo jèf ju 
naaw jojee ngir aar seen bopp ei musiba mom ei seeni xel 
la nu ko daa xalaate rek. Yallaa ngi wone ei Alquraan seen 
nekkiin wii di wax ne: 


"Ku nu ei êndil xibaaru doom ju jigéen xarkanamam 
day lêndêm mu mer ei XOlam" (laayay 58 eel ei saaru An- nahl). 


Ca jamonoy réer ga jiitu Lislaam, nit na danu daa 
jèflentéekjigéen ni, magak ndaw, jèflènté buy suufeel seen 
dayo, nu leen daa jappe jumtukaay bu nuy banneexoo ei 
anam guy xotti worma. Noona la nu nekke ba Yônént bi 









rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc nèw taxawal aqi jigéen ni, 
jigéen mujj doon mèndargam sèmrnu akjikkô ju rafet ci 
xeet wi. Jigéen kon mingi ègge ci dayo ak gèddè gi mu 
yayool ci yèrmèndé ak neewant gu Yônént bi Yalla na ko Yèlla 
dolli xéewèl ak mucc gi dikk ci èddiis bu tedd bii: 

"Âjjana mingi ci suuf dègguy ndayyi" 35 . 

Lan moo gènè rafet misaal mii diwone yèrmèndé 
ak neewant ak nooy gi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc daan won jigéen ni! Yônént bi Yèlla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc masnaa nekk eib tukki ta ab jaam bu tudd 
Anjasha èndoon ak moom doon wayantu di sonn giléem 
yi nuy gaaw 36 Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee ragal 
yèngutu ba metti ea jigéen na war ea giléem yu gaaw 
yooyee mu waxjaam ba ne ko: 

"Ndânk Anjasha! Muytula gaan jigéen hi!" (Ai- Bukhâri, 

buntub Al- adab; ak Ahmad, xaajub 3 eel , xétu 117 eel ). 

Ci beneen èddiis Yônént bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl ak 
muee mingi wax naa: 

"Yaw Yâlla, man de maangi moytuloo âqi haar hu 
néew doole hi: jirim ak jigéen" (ibn Mâjah, buntub ai- adab). 

Mingi wax batayit ei èddiisam bu tedd ne: 

"Bu ab jullit bah soxnaam suy jullit; ndax kat bu 

35. An- Nasâi, buntub/\/-y7bôd; ak Ahmad, xaajub 3 eel , xètu 429 eel ; ak 
As- suyûti, xaaj bu njèkk bi, xètu 125 eel . 

36. Giléem daa bêgg baat bu neex ak daaj bu neex. Ki leen daan 
sonn dadaa wayantoo baat bu neex ngir nu giléem yi gaaw. 






Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi nnmmrv* 


amee jikkôom ju mu rafetluvvut amna jeneen ju mu 
rafetlu» ( Muslim, buntub Ar- ridâ'). 

Ndax jigéen, ea dèggdègg, du suuf su bariy dég ba 
yayoo noonoo ak mbaneel; waaye kay ab dèr la bu yayoo 
mbèggéel ak eofeel.Ta bègg ko li ko lal ag may la gu jôgé 
fa Yalla Mu tedd mi ta mâgg. Ci lôolu la Yônént bi Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewel ak muee di waxe ei âddiisam bu tedd ne: 

((Bêglôonan ma ei biri ôdiina jigéen ak gêtt, ei julli 
nag lanu def sama dalug xel» ( An-Nasâi, buntub ‘Ishrat an- nisâ ; ak 
Ahmad, xaajub 3“', xétu 128“' ak xètu 199 ed ). 

Kon mbèggéel gii wareefu koo sâggane, ndax jigéen 
mooy deneukaayu kuutaayu Yâlla ei kaw suuf . 37 

37. Ni Yônént bu tedd bi Yâlla na koVâlla dolllxéewel akmuee boole ei njabootam 
nuyay soxnaam maneesula waxnekennci noom banneexa kowaral. 
Moom diirub muy nekk waxambaane di am kattan deneul gone, ki 
mu njékké dene yit magum iieen fukki at lawoon mu amoon boroom 
kêr bam faatu ta mooy soxna Xadiija yâlla na koYâlla gerem, ta deneaatul 
keneen lu jiitu muy génn âddina, mu nekkak moom ndawam gépp. 
Ba mu génnée addina fekkna Yônént bi Yâlla nakoYâlla dolli xéewél akmuee 
di mag. Neneen nim deneaat fiépp ginaaw bim ameejurôom fukki 
at ak iieent la, ta du lu mu daan def ei eoobareem waaye ei ndigélul 
Yèlla la ko daan defe, ndigél lol bokkna ea ayjublôom muy jângal 
diinée soxnaamyi. Ni éppei soxnay Yônént bi Yâllana koYâlladollixéewèl ak 
muee yit ay mag lanuwoon yu yori gone ta amuii ku leen wuuf. Li am 
daal moodi nejèppndal giYônént bi Yèlla na koYâlla dolli xéewél akmuee am 
ba sottal wari garam ei yônént gi ak wari garam ei kérém ta fekk mu 
jémug mag, lôolu day wone bu leer ne digénté yooyee ei ndigélul 
Yèlla la sottee, ta la ko waraloon yit mooy yaatal Lislaam ba mu ègg ei 
mbooloo yu bari ei anam gu yomb ta nopple. Ku bégg lu géné yaatu 
na yér: Usmân Nûri Tûbâsh, Sayyidunâ Muhammad al- Mustafâ salla-l 
lâhu'alayhi wa sallam, xaaj bu njêkk bi, xêtu 130 eel ba xétu 140 eel . 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Danoo wara xam ne mbéggéel googee Yalla da koo 
bindaale nit. Ci lôolu kon, mbèggéel gi Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc bèggôon jigéen ni du mbèggéel 
gu suufe, waaye kay da leena jox dayo bu kawe bi nu 
yayoo. Bi nit nekkee ci kaw suuf ba leegi nag, ci Lislaam 
la jigéen ame dayo bi ko Yalla jox. Li am nag moodi ne 
yeneen tèrèliin yi dul Lislaam yiy woote neey joxnan 
jigéen dayoom, dayo ban ko jox mooy dayob lu nuy 
jèfèndikôo ngir taaral rek waaye bu weesoo loola danuy 
mâbb jigéen di ko jarinoo ne jumtukaay ngir koom koom 
ak banneex. 

Ci anam gii la nit ni wara xoolewaat jigéen ci sunu 
jamono jii xooliin wu wér, ta defe ko ci xel mu sukkèndiku 
ci Lislaam. Jigéen ak gôor kat ba nu leen bindée ba leeegi 
danuy naari âddina yu yaatu yuy mottleente. VVaaye ci 
biir mottleente gii Yâlla Muteddmitamâgg dafa joxjigéen eér 
bu èpp jeexiit. Ndax jigéen mooy yâq aw xeet moo koy 
defarit. Lii nag moo tax Lislaam jâppe yar jigéen ak waajal 
ko moom miy defar xeet wi muy li èpp solo. Ci lôolu la 
âddiis bu tedd bi di waxe ne: 

«Ku am natti doom yu jigéen walla natti mag walla 
rakk yu jigéen, walla naari doom yu jigéen walla naari 
mag walla rakkyu jigéen, mu ândak noom ândiin wu rafet 
ragal Yâlla ei noom kon dana am âjjana» ( At- Tirmidi, buntub as- 
sila; ak Abû Dâwûd, buntub Al- adab; ak Ahmad, xaajub 3“', xètu 97“'). 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mingi waxaat 
ei âddiisam bu tedd yit ne: 






Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


«Ku njaboote naari xale yu jigéen ba nu magg ba 
mat jigéen, bu yavvmal qiyaamee day nèw man ak 
moom» mu râbbaley vvaaraamam ( Muslim, buntub Al- 
birr; ak At- Tirmidi, buntub AT birr). 

Ginaavv lôolu yit, Yônént bi feddlina dayob jigéen ju 
baax dâldi ne: 

«Âddina bânneex la, ta li gèn ci bânneexu âdiina 
mOOy jigéen ju baax» ( Muslim, buntub Ar- ridâ' ; ak !bn Mâjah, buntub 
an- nikâh). 

Ta sax gôor gu magg gu nekk jigéen manga ca 
ginaavvam. Ci misaal, soxna Xadiija yâlla na ko Yalla gèrèm 
soxnas Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mooy ki 
ko njèkkè jâpple ca njèlbéenug vvooteem, ta Yônént 
bi fâttevvu ko giirug dundèm. Naka nôonu yit soxna 
Faatima Az- zahrâ yâlla na koYalla gèrèm amoon na taxawaay 
bu fés ci dami sunu sang Âliyu yâlla na ko Yalla gèrèm. 

Li nuy jèli ci lôolu moodu ne jigéen ju baax mooy 
xéewèl gi gènè rèy gènè mâgg ci xéewèli âddina yi. Ci 
lôolu la Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc tege ab 
sârt bu nuy xame ku baax, ta mooy jèflèntéek jigééen ni 
ci anam gi gènè rafet, mu wax ne: 

«Ki gènè matug ngèm ci jullit ni mooy ki ci gènè 
rafet jikkkô, ta ni gèn ci yéen nooy ni gèn jikkô ci yéen ci 
seeni soxna» ( At- Tirmidi, buntub Ar- ridâ'). 

Bu demee nôonu nag, ag doyadi akug suufe gu rèy 
lay doon jigéen dem ba doon jumtukaayu bânneexu rek, 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ba du nu ko xoole mbaa nu koy bèggé lu dul banneex ak 
taar. Nâkka vvormaal jigéen doonul ludul ag ngumbè ci 
jagle yu kawe yi ko Yalla may. Jigéen ci jamonoy tay danu 
koy jarinoo muy jumtukaay bu nuy siiwèlé am njaay ci 
jamono joj jaay ak jènd rekk lan yittéwôo. Ndaw nekkiin 
wuy suufeel jigéen di wacce dayoom ak gèddaam ba fa 
gènè suufe! 

Jigéen kat deef koo wara yar ngir mu nekk tabaxkat 
biy tabax xeet wi, ngir mu doon kiy wuuf ni wara ubbi 
èddina èllèg yilif ko; ndax amul leneen lu déggôo ak 
moom luy waral nu weg ko bègg ko lu èppdoonyaay.Yaay 
dèggdègg ji nu émb ci biirèm ab diir, uuf nu ci loxoom ak 
ci xolam giirug dundèm, maye boppam akug dundèm 
gépp ngir njabootam; lôolu taxna mu yayoo mbèggéel gu 
yaatu ak worma ju xôot ak eant giirug dund. 

Bu nu dikkée nag ei xet gu neex gu Yônént bi Yèlla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak muee da nuy gis ne mooy xel mu rafet 
ma nu ko sopploowoon ak xôot ak nooy ga nu mayoon 
ag ruuam. Xet gu neex yit malaaka yi dan koo bègg, tayit 
mèndargam eet la; ndax ku set mooy am xet gu neex. Ci 
misaal, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee fu mu toll 
dadaan laal gètt, aw naqam sax dadaan xeen gètt, bu 
masaa raay boppub xale yit bopp booba day xeen gètt 
diir bu yègg. 

Ci lôolu la Al- A'mash di nettleejèlé ei Ibraayima mu ne: 
«Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee bu guddivvaa xetug 
gètt gi lan ko daan xammee» (Ad- dârimt, ubbiteg téeré bi). 

- 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


Bu nu dikkée ci dèggdèggi julli yit danuy gis ne ci lan 
def seddug xolub Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. 
Ndaxjulli ag jokkookBoroom Buteddbitamègg la akug dajeek 
moom, lôolôo tax nu war koo defe ne jaamu gi jaam bi di 
jokkook Boroomam Bu tedd bi ta mâgg. Kiy julli dafa mel ne 
day gis Yalla Mu tedd mi ta mâgg; bu fekkee gisu ko moom 
Yalla moom mingi koy gis. Lôolôo tax nu def seddug xolub 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ci julli. 


Ni Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl akmucc 

daan jéfléntéek jirim yi 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg dafa èndi ci âddina Yônéntam 
ba dib soppeem Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak mucc mu dib jirim 
ngir mu jox ag njirim ab dayo bu rânniku. Yônént bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc dadaan yèrèm jirim yi di leen 
neewant, di leen topptoo bu baax. Alquraan amna ci 
laaya yu bari yu aju ci sâmmoonteek âqi jirim. Yâlla Mu tedd 
mita mâgg mingi won nit ni ci téeréem bu tedd bi li leen war 
ci jirim yi di wax naa: 

«Jirim nag bu ko not aka noggtu» (laayay 9 ci saaru Ad- 
duhâ). 

Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc yit mingi wax 
ci âddiisam bu tedd naa: 


"Kêr gi gen ci kêri jullit ni mooy kêr gu am ab jirim 
ta nuy jèflènteek moom jèlènté bu rafet. Kèr gi yées ci 



<^55^, 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


kèri jullit ni yit mooy kêr gu am ab jirim ta nu koy deflu 

naaw" ( Ibn Mâjah, buntub/l/- adab). 

Ci beneen âddiis yit Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee mingi wax ne: 

"Ku fekk ab jirim ei jullit ni mu yôbbu ko bookkak 
moom lekk walla naan, Yôlla dana ko dugel âjjana ei 
lu amul laam laamee, lu dul mu def bâkkaar bun dul 
jégglé" (/Af- Tirmidi, buntub AT birr). 

Ci beneen addiis yit Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee neena: 

"Ku raay boppub jirim ta Yâlla rekk tax mu def 
ko, kawar gu loxoom laal rek danan ko ei bindêl ay 
tuyaaba. Ku jêflènteek ab jirim bu mu yor bu gôor walla 
bu jigéen jèflènté bu rafet, man ak moom ne yaaryii la 

nuy mel ea âjjana" dâldi tâllal baaraamu sânnikaayam ak 
baaraamu diggèm ( Ahmad, xaajub 5 ed , xetu 2so eel ). 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee daana xér ei 
sonn woroom xol yi am yérmèndé ei nuy taxawe seen 
ligéey bi leen war ei jirim yi, bu ko defee mu naa: 

"Man ak kiy taxawu jirim nii la nuy mel ea âjjana" 

dâldi tâllal baaraamu sânnikaayam ak baaraamu diggèm 

(Al- Bukhâri, buntub Al- adab). 

Yônént bi yit Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dénkôon 
na saaba ba doon jambat wowug xol ndénkaan loolee, 
ne ko: 





Jikkôy Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewel ak mueeyu kawe yi 


"Boo bèggée nooyal sab xol dangay leel miskiin di 

raay boppu jirim" ( Ahmad, xaajub 2 eel , xétu 263 eel ak xètu 387 eel ). 

Yônént bi Vallana ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mingi âggaat ei 
njobbaxtanu yèrméndé ak neewant bi mu naa: 

"Man maa gênè yay ku gèm kune ei boppam, ku 
bâyyi alal nan ko jox ay bokkam, ku bâyyi bor nan ma 

ko èndil maa koy gâddu" (Muslim, buntub Al-jumu'a ; ak Ibn Mâjah, 
ubbiteg téeré bi). 


Ni Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl akmuee 

daan jéflénteek rab yi 


Wépp doxaliin wu Yônént bu am yèrmèndé bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ei yèrmèndé ak mbèggéel la 
daa lalu. Dafa jegewoon bindéef yi eig neewant, képp 
ku am aajo yit fajna aajoom. Rab yi yit jèlnan seen wâll 
ei géejug yèrmèndé gu yaatu gii. Ci misaal, ea jamonoy 
réer ja jiituwôon Lislaam, nit ni danudaan jèflènteek rab 
yi ei lu ândutak yèrmèndé ândutak maandute. Daanan 
fekk rab wuy dund nu dagg ea yâpp wa ei lu ândutak 
lenni yèrmèndé lekk ko, daanan boole yit rab yi nuy xeex. 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee nag jèléna fi anam 
yii yépp nga xam ne dèppôowutak xel mu sell. 

Abû Wâqid al- Laythi mingi nettli naa: 


Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee dafa dikk 
Mâddina fekk nudaa kètt jégéni giléem yi ak geeni xar yi, 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee tere loola dâldi ne: 









rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


"Rab wuy dund lu nu ca dagg rek médd la" (At- Tirmidt, 

buntub As-sayd; ak Ahmad, xaajub 5 eel , xètu 218“'). 

Jèléefna ci Jaabir mu ne Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak mucc dafa gis mbaam mu nu naas ci kanamam mu 
dâldi ne: 

"Xanaa terewumawoon lii? Yâlla na Yâlla rèbb ki 
def lii!" daldi tere yit ku dôor ci kanam (Abû Ya'iâ, ai- musnad, 
xaajub 4 eel , xètu 76 eel ). 

Jèléefna ci ‘Abdu-r Rahmân doomi Abdu-ILâh mu jèlé 
ci baayam mu ne: Danoo masa èndak Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc eib tukki, mu am soxla sum demoon, 
nu gis am piee mu ândak naari euujam nu jèl euuj ya, piee 
ma di naavvtiim nu.Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl ak muee 
nèw dâldi ne: 

"Ku tegu tiis piee mii ei ay doomam? Dellooleen ko 
ay doomam", mu gis yit kèri xorondoom yoy lakknan ko 
mu ne: 

"Ku lakk lii?" Nu ne: Nuna. Mu ne: 

«Jaaduwul moos kudul boroom sawara di mbugèlé 
sawara» ( Abû Dâwûd, buntub Al-jihâd ak buntub Al- adab). 

Yônént bi Yalla nakoYalla dolli xéewèl ak muee masnaa génné 
Mâddina armal jèm Mâkka, ba mu âggee ea barab ba nuy 
wax/\/- Uthâya mu gis ak kéwél guy nelaw ei ron ag garab, 
Yônént bi sangub bindéef yi dâldi digèl kenn ea saabaam 

ya mu taxaw fa ngir kenn ban koo tiitlôo ba nu weesu ko 

(AT muwatta, buntub AT hâjj; ak An- Nasâi, buntub AT hâjj). 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


Ba Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc jèmée Makka 
ngir ubbi ko yilif ko ta èndoonak xare bu mag bu mat fukki 
junniy soldaar, bo mu tollee digèntéAI- 'arjakAt- tukûb dafa 
gis ab xaj buy baw ngir aar doomam yu ko wèrôon di namp, 
mu dâldi digèl kenn ca saabaam ya ku nuy wax Ju'ayl ibn 
Surâga mu taxaw ca wetam ba kenn ci xare bi du ko laal 
moom aki doomam (. Al- Wâqidi, xaajub 2 eel , xètu 804“'). 

Amna bisyit Yônéntbi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee gis 
giléem gu yooy lool, dâldi ne: 

«Ragal leen Yâlla ei baayima yu manuta waxyii; bu 
ngeen leen di war na nuy baax, bu ngeen leen di lekk na 
nuy baax» (Abû Dâwûd, buntub Al-jihâd). 

Jèléefna ei 'Abdu-I iâh ibn Ja'far mu ne: Yônént bi Yalla na 
koYalla dolli xéewèl ak muee damaa toggoon bis dâldi maydéyioi 
du ma ko nettli kenn (...) Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak muee dugg ei tôokôorub kenn ei lansaar yi, am giléem gu 
jekk jekki agsi. Ba mu gisee Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak muee mu dâldi dèhh dâldi jooy, Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak muee dem ea moom raay ndog ga mu dâldi dal 
noppi. Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dâldi ne: 

«Kuy boroom giléem gii? Ku moom giléem gii?» Aw 

waxambaane wu bokk ei lansaaryi hèw ne: Maa ko moom. 
Mu ne ko: 


«Xanaa doo ragal Yâlla ei baayima bii la Yâlla 
moomale? Mom kat jâmbatna ma ne danga koy xiifèl 
di ko teg ligéey bu diis» ( Abû Dâwûd, buntub Ai-jihâd ). 



<^55^, 






<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


Weneen yoon yit Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl 
ak mucc rombna nit nu taxaw ci kaw seeni daaba ak seeni 
waruwaay, mu ne ieen: 

«Deeleen leen war bu nu wérée di leen wâcc yit bu 
nu wérée, ta buleen leen defay toogu yu ngeen di toog 
di waxtaan ci mbedd yi ak mârse yi. Man naa am kat ku 
war dara ta la mu war gên ko dâq koo tudd Yâlla Mu tedd 

mi ta mègg» ( Ahmad, xaajub 3 eel , xètu 439 eel ). 

Weneen yoon yit, Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc gisna kuy rendi ab gâtt. Ba mu ko térèlée ngir rendi 
ku ba noppi mu tâmbli di daas paaka ba, Yônént bi xamal 
ko ne defiin wôowu ândulak yèrméndé ne ko: 

((Ndax danga koo bêggê ray ay yooni yoon? Lu 
teewoon nga daas sa paaka bi lu jiitu nga koy têrêl?!» 

(Al- Hâkim, xaajub 4 eel , xètu 257 eel ak xètu 260 eel ). 

Jèléefna ci ibn Mas'ûd mu jèlé ci Yônént bi Yâlla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak mucc mu ne: 

((Xanaa du ma leen waxku sawara araam ci moom ?» 
Nu ne ko: Aha kay, yaw Yônéntab Yâlla bi! Mu ne: «Képp 
ku woyof, nooy, jege nit ni, yomba jêflêntéeh ( ibn Hibbân, 

Sahih, xaajub 2 eel , xètu 216 eel ; ak Ahmad, xaaj bu njèkk bi, xétu 415 eel ). 

Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee mingi wone 
wâccuwaayu ni am yèrmèndé ak ni amul yèrmèndé, dâldi 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi nnmmrv* 


«Amna ku mas di dox ba mar lool, dâldi wâcc eib 
teen naan génnaat yam ei xaj buy yalkat di mar suufsi 
ngir mar. Mu dâldi ne: «Kii de fi ma tolloon la toll», mu 
wâccaat ea teen ba duy aw dâllam ba mu fees ak ndox 
mu ijânk ko dâldi yéeg génn, jox xaj ba mu naan. Yâlla 
gèrèm ko,jéggèlko». Nu ne ko: Yaw Yônéntab Yâlla bi, kon 
da nuy am yool ei baayima yi? Mu ne: 

«Lépp luy dund rek yool amna ca» (ai- Bukhâri, buntub 

Al- musâqât). 

Ci beneen âdiis yit mingi naa Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee: 

«Amna jigéen ju Yâlla mbugèl ngir muus mu mu 
tèjôon ba mu dee, tax mu dugg ea sawara; joxu ko mu 
lekk, joxu ko mu naan ba mu ko tèjée, tayit bâyyiwu ko 
mu fortaatu lu mu lekk» (Al- Bukâri, buntub Al- embiyâ ; ak Muslim, 
buntub /4s- salâm ak buntub Al- birr; ak An- Nasâi, buntub Al- kusûf). 

Ci nattuvvaay yii la Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee soppee xeet wa nekkoon eig réer def ko mu gèn ei 
xeet yi def jamono jooja yit mu gèn ei jamono yi. Na daan 
suul seen doom yu jigéen nuy dund sax mujjnan doon nu 
rânniku ei yèrmèndé ak neewant ba jèmé ko ei rab yi. 

Ngir Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee miy seen 
royuwaay bu rafet dadaan sâmmoonteek âqi lu nekk ba 
ei piee yu tuuti yi. Boolena saaba ya ei ag yèg akug nooy 
gog maneefu koo melal. Bu leen masaa digèl nu rayjaan 
walla jiit sax da leen daa digèl nu ray ko ei benn dôor rek 






<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


ngir ban koo mbugèl lu èpp. Ci lôolu la âddiis bu tedd bi 
di waxe ne: 

«Ku raye unk ci dôor bu njêkk bi dana am nôngam 
ak nângam eiyool, ku ko rayei naareelu dôor bi dana am 
nângam ak nângam ei yool ta mu yées yoon wu njêkk 
wi, bu ko rayee ei natteelu dôor bi dana am nângam ak 
nângam ei yool ta mu yées yoonu naareel wi» ( Muslim , 
buntub As- salâm; ak Abû Dâwûd, buntub Al- adab). 

Maanaam Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
dadaa dénkaane yèrmèndé ba ei bu nuy ray rab yiy lore 
yin wara ray lu mel ne jaan akjiit. Ndax lii lépp du misaal 
mu doy sèkkei neewant gi Yônént bi Yâlla na koYâlla dollixéewèl 
akmuee èmbôon ei xolam bu tedd ba ta yombul nitug kese 
rek di ea âgg. 

Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee bèggutôon ku 
koy tagg ei jenn jamono ngir li mu nekk jaamub Yâlla ak 
jikkôom yu kawe yi. Bu daa lim xéewèl yu bari yi ko Yâlla 
baaxe dadaa wax ei woyof gu mat sèkk «jubluwuma ei 

ndamu» (At- Tirmidi, buntub Al- manâqib; ak Ibn Mâjah, buntub Az- zuhd; ak 
Ahmad, xaaj bu njékk bi, xétu 5 eel akxètu 281 eel ). 

Li tagg di waral woru ta bokk ei liy bewloo nit ni moo 
tax Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, li muy doon 
doon ki gènè tedd ei bindéef yi ak li ko Yâllay tagg tagg, 
dadaa wax naa: 

«Buleen di èppèl ei man ni ko nasaraan yi defe ei 
doomi Maryama ji; man kat jaamub Yâlla rekk laa. Kon 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


deeleen wax: «jaamub Yâlla bi ta dib yônéntam» (ai- 

Bukhârt, buntub Al- anbiyâ; ak Ahmad, xaaj bu njékk bi, xétu 23 eel ). 

Li am moodi ne nit kune ab jaam la; benn mu 
nekk jaamub ay bèggbèggèm, walla mu nekk jaamub 
boroomam. Ku nekkjaamub boroomam nag deefna ko 
sâmm ba mu mucc ci nekk jaamub ay bèggbèggèm. 

Sunu sang Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
nag gâttanluwut genn gâttanlu ci yamale wâll yu wuute 
yi dund gi lâmboo. Ta maneesuta gis ba nit amee ba legi 
meneen misaal mu yamakYônént bi Yalla na koYalla dollixéewèl 
akmuee. 


Nun kat man nanoo gis ei xeet yi ay jâmbaar yu 
rânniku ta xeren ei yenn wâll ei dund gi, waaye Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee moom dafa doonoon misaal 
mu amul moroom mu rânniku ei wâll yépp. 

Li am moodi ne moom Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
dafa nekkoon jèmm ju rânniku ju amul moroom ju féeté 
kaw ku nit ni masa xam ei wâll yépp ba sunu bisub tay bii. 

Ta Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee baaxena 
nit népp ay ngènéel aki jikkô yu rafet yu kenn jegewul ei 
nekkjaamub Yâlla, akjèflènteek bindéef yi, akjikkô yi. Cig 
gâttal daal,Yônént bi Yallana koYalla dollixéewèlakmuee baaxena 
nit ni jikkô yu taaru yu bitti ak yu biir yu amul ndend. 


Lôolôo tax Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee di 
kuy gindée ba fâww ku xam warugaru nekk gi mu nekk 
roytéefu âddina jépp. 









Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Nu bèggè xamle fii nag ne Yônént bi Yalla na koValla dolli 
xéewèl ak mucc dafa jagleeloon julli yitté ju kawe yitté yépp. 
Ba tax mu daa nelaw tuuti ci guddi gi, ta li èpp daawul 
tèdd ci lal. Jamono ya nit ni daa banneexoo nelaw ci 
guddi yi, moom dadaa julli ba ay rongoonam di tuuru. 
Ba ca waxtoom yu mujj ya jiitu muy génn addina sax, ba 
wérèdéem ga âggee ci dayob tar, daana génné néegèm 
di dem ca jakka ja di julli jullig mbooloo saa bu kattanam 
déllussée. 

Xoolal 'Abdu-I Lâh ibn as- Shukhayr yâlla na ko Yalla gèrèm 
mingi nii di nu nettli wegeel ak teewlu gi daan nekk ci 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc bu daa julli, mu 
naa: 


«Dikknaa fi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

fekk muy julli, dênn bi di riir mel ne ein luy bax. Daa 

jublu ne da doon jOOy» ( Abû Dâwûd, buntub As- salât; ak An- Nasâi, 
buntub As- sahw). 

Ginaaw bu weeru koor jallee, Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak muee daawul jéll ayug bis gu mu woorul koorug 
ngèttnga. Ci lôolu la sunu nday Aayisa yalla na koYâlla gèrèm 
di waxe ne: 

"Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee daana woor 
ba nu naa: du dogati, daana hâkka wooryit ba nu naa: du 

WOOrati" ( Al- Bukhâri, buntub As- sawm). 

Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee daana woor 
fum toll fukkéelu fan ak natt ak fukkéelu fan ak neent 





Jikkôy Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc yu kawe yi 


ak fukkéelu fan ak jurôom ci weer wu nekk, ak jurôom 
mbenni fan ci weeru kori, ak jurôom neenteelu fan ak 
fukkéel wâlla fukkéel ak fukkél ak benn ci weeru tamxarit. 
Baaxoowoon na yit di woor altine ju ne ak âlxemes ju ne. 

Ba laaya jiy waral asaka wâccee la Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc digèl jullit ni nuy joxe asaka ak di 
dugèl seen alal ci lépp lu baax. Waaye dafa njèkkè defal 
boppam loola, joxe misaal yi gènè rafet ci joxe alal. Dafa 
doxal ca anam ga gènè rafet li Yâlla Mu tedd mi ta mâgg wax 
ne: «ta da nuy joxe ci li Nu leen wèrsègèlé» (laayay 3 eel ci 
saaru Ai-baqarah). Dadaa tagg aka rafetlu alal ji nu dugèl ci lu 
baax, daa tagg yit jaaykat yu ragal Yâlla yiy def seen alal 
ci yoonu Yâlla. 








NATTUWAAY YU KAWE YUY DIIR 
MBAGG BIDIW YI 


Yônént bi Yalla na ko Valla dolli xéewèl ak mucc deneutôon 
dara ei alali âddina, lu masa agsi ei moom yit da ko daa 
def ei yoonu Yalla Mu teddmi ta mâgg, vvaaye lôolu jikkô ju mu 
jagoo lavvoon. Saaba bu mâgg bii di Abû Darr al- Ghifân 
yalla na ko Yalla gèrèm nettlina ne: 

«Dama doon dox ândak Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee ei Mâddina, ba nu jâkkaarloo ak doju Uhud mu 
ne ma: 

«Abû Darrh Ma ne: 

«Wuyunaa la, yaw Yônéntab Yâlla bi». Mu ne: 

«Bu ma amoon ei wurus lu toll ne Uhud mii, bu 
ameek man lu mat natti fan bu ma ei desee benn diinaar 
rek du ma gènèl, xanaa muy lu ma fi bâyyi ngir faye ko 
bor; li may gènèl kay mooy sédèlé ko jaami Yâlla yi nii 

ak nii ak nii» dâldi joxah ndayjooram ak eâmmooham ak 
ginaawam. Mu doxaat, dâldi ne: 

«Ni gènè barile de nooy gènè néewlé bu yawmal 
giyaamee, ku dul ku def nii ak nii ak nii» ei wâllug 




Nattuvvaay yu kawe yuy diir mbagg bidiw yi 


ndayjooram ak wâlug eâmmoonam ay ginaawam «ta nu 

néew lan nag» ( Al- Bukân, buntub Ar- riqâq ak buntub Alistiqrâd; ak 
Muslim, buntub Az-zakât). 


Leeg leeg, Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
daana tegale di woor naari fan walla natt yu mu dul lekk 
du naan, ta bu ko saabaam ya laajaa ndigèl ei def ne 
moom da leen daa wax ne: «Bu leen tegale di woor ay 
fan bana dog». Nu ne ko: «Yaw kat danga koy def», mu ne: 
«Man nurôowumaak kenn ei yéen; man danu may jox 
may lekk di ma jox may naan» mu tere leen loola ngir 
yèrèm leen ak bègg leena sâmm (At-Bukhân, buntub/ts- sawm). 

Manuta nakk nu leeral meneen mbir, ta moodi ne 
ni nu wara xame ne sunu sang Yônént bi Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak muee kuy gindée ku ranniku la di roytéef wu 
amul moroom ngir nun, nôonu la nu wara xame yit sunu 
nattuwaay ei roy ko Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, ndax 
doxaliinam aki jèfèm danuy naari xaaj: 

1- Ayjèf aki doxaliin yu mu jagoo moom rekk. 

2- Ayjèf aki doxaliin yu jullit népp taxa jôg. 


Lii nag taxna ba amunu kâttanug roy ko ei jikkô yu 
rafet yu kawe yi yam ei jèmmèm ju tedd ji rekk. Ndax jèf 
yooyee ak jikkô yooyee danoo bokk ei nattuwaay yiy diir 
mbagg bidiw yi, yôoyu sax nun amun kâttanug xam ko 
walla âgg ea. Bu dee nag wax ak jèf ak doxaliin yi bokk ei 
xaajub naareel bi, noom man nanu leena roy ku ei nekk 
kem kâttanam. 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Kenn ci nit ni manuta ègg ci dayob ki nu tânn ki 
Muhammad'fa\\a na koYalla dolli xéewèl ak mucc, waaye teewul ku 
nekk mana doon «Muhammad» mu ndaw ci tolluwayam 
moom, ta ni muy ame mooy mu jaar ci ag njubèm Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ta sax ci. 

Ci misaal,nijiitéwoon réewi jullit ni ta nu naan \eenAI- 
Uthmâniyyûn nu amoon tawféex lan ba nu tuddée seeni 
soldaar ya daa aar réew mi «Muhammad yu ndaw». 

VVarnanoo bana fètte ne man nanoo xam li nu wara 
génné ci sunu alal ngir asaka, waaye manunoo xam li nu 
wara def ngir matal li nu war ci sant Yèlla ci xéewèl yi mu 
nu baaxe. Lôolôo tax nu wara sax ci doon jaami Yèlla sunu 
kem kèttan ba banuy génn èddina. 

Ci wèll gii nag, nattuwaay bi gèn ngir natt sunu 
tolluwaay mooy: muhaajirôona ya ak lansaar ya na Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc yaroon jèngaloon leen. 
Noom nag bèggè sant xéewèl ya nu amoon taxoon na 
nudem ba Siin akSamarqand,ta wonewun ci jenn jamono 
genn yoqat walla tèyyi walla eoono ei seen pastéef ak 
seen yèngu ngir tasaare diiné jii ak ngèm googee. 







Natteelu xaaj bi 


# Defarugxol ci topp Yônéntab Yâlla bi 

Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 

# Topp Yônéntab Yâlla bi Yâlla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak mucc d bégg ko ak wékku d 
moom 

# Jamonoy texe: ab seetu ngir ayjikkôom 
akug eofeelam Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee 

*â v Ay waxyu am dooleyu nuy wayantoo 
ei begg yônéntab Yâlla bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee 

# julli ak naanal Yônént bi Yâlla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak muee yu tedd yi 












DEFARUG XOL CI TOPP YONÉNTAB 

YALLA BI Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc 


Saaba yu tedd yi yâlla na leenValla gèrém jarinunan ci lu 
wér ci Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ci def gi nu 
ko defoon royuwaay bu rafet. 

Ngir nu agg ci jikkô yu kawe yu saaba yu tedd yi nag 
yalla na leen Yalla gèrèm, warnanoo njékka defar xol yi ngir 
mana sottal mbir moomu; ngir laaya ju tedd ji mingi wax 
ci royuwaay bu rafet bi naa: 

«Amengeen ci yônéntab Yâlla bi roytéef wu rafet 
ngir kuy yaakaara dajeek Yâlla tay séentu âllaaxira tay 
tudd Yâlla di ko fâttliku lu bari» (laayay 2W ci saaru Al- ahôâb). 


Ni ko laaya jiy leerale rek, yaakaara dajeekYâlla ak bis 
péne ak tudd Yalla di ko fattliku lu bari ay jéegô lan yuam 
soloyoy wareefna koojéggi ngirmana roy eijèmmi Yônént 
biVâlla na koYâlla dolli xéewèl akmuee jiy misaal di royuwaay. 


Jaamu yalla yi kat danuy am ei ay waxtu yu nu 
daytal, waaye ngém moom danu koo wara sâmm ei lu sax. 
Gendiku yépp nag jooxe âqi gèm Yâlla Muteddmitamâgg la ak 
sâkku ngèrèmam. Lôolu moo tax nuy sârt ei mbir mii jullit 
bi sax ei tudd Yâlla di ko fâttliku, ngir xolam bana néew 
doole mu mana xeexak Saytaane ak bakkanam ei anam gu 
yell bana fâtte Yâlla Mu tedd mi ta mâgg yit wenn yoon. 







<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


Lôolôo tax Yalla Mu tedd mi ta mâgg di wax ci téeréem bu 
tedd bi ne: 

«Yéen hi gêm, deelen tudd Yalla di ko fâttliku lu 

bari» 3& . Ginaaw nag laaya jii leeralu nu ci lu dog lim ak 
dayob tudd Yalla gi, ginaaw yit ndigèlul tudd Yalla gi 
wutalun ko ab lim, lépp ndigèl lun tènkul nag du sotti lu 
dul bun ko defee bam mat 39 . Bu demee nii nag ku bèggè 
doon jaam bu mat manuta nâkk muy tudd Yalla di ko 
fâttliku lu bari ci bépp pose bum am ak ci kem kâttanam. 

Ci jeneen laaya yit Yâlla Mu tedd mi ta mâgg mingi naa: 

«Ni gèm ta seeni xol di dale ci tudd Yâlla. Ci tudd 
Yâlla rek kat la XOl yi di dale» (laayay 28 eel ci saaru An- nahl). 

Tudd Yâlla nag jubluwun ci baamu baat bi rek ci lu 
ândutak settental, waaye fâttliku Yâlla daa wara dègèr ci 
xol biy bérèbu yèg, nit ki yit wara yèg bânneex buy tudd 
Yâlla Muteddmita mâgg. Liyjuddôo ci lii nag ci lu wér moodi ne 
tudd Yâlla Mu tedd mi ta mâgg akug teewam ci xolub jullit bi da 
koy tâqaleek jângoro yi, di laabal xol bi yit ci tir ak xumag, 
di ko feesale leer, di ci def ak nooy akug yèg, di ko def muy 
xemmeem bôot yiy jôgé ci Yâlla. Bu fekkee xol bi baatub 
«Yèlla» da eee tâppewu, kon yéenéyjaam bi ak jèfèm day 
am gèddèakug kawe, lôolu moo taxYônént bi Yâlla nakoYâlla 
dolli xéewèl ak muee di wax ei âddiisam bu tedd bi naa: 


38. Laayay 41 eel ei saaru Al- ahzâb; xoolal yit laayay 10 eel ei saaru Al- 
jumu'ah. 

39. Lépp ndigél lu nu tuddul ab dayoom la nu eay jublu mooy defe 
ko na mu gènê mate aggale ko fa mu mana yam. 






Defarug xol ei topp Yônéntab Yâlla bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewel ak muee 


«Mandargam bêgg Yâlla mooy bêgg tudd Yâlla ak 

fâttliku kO» (Al- Bayhaqi, Shu'ab, xaaj bu njékk bi, xètu 367“'; ak As- Suyûti, 
xaajub 2 eel , xètu 52 eel ). 

Ni bègg kat dun fâtte na nu bègg lu mu gatt gètt, ta fu 
nu toll danu leen di tudd ei seeni lèmmin ak seeni xol. Kon 
ku bèggè mos neexaayu ngèm daa wara saxal tudd Yèlla 
ei xolam: bu taxawee ak bu toogee ak bu tèddée. Ba tayit, 
danoo wara nuur ei xalaat ikam yu bari ta xôot ta nèbbu yi 
tax Yèlla bind asamaan yi ak suuf si bu ko defee nu naa: 

«Yaw sunu Boroom, bindôo lii kat eig neen. Noongi 
lay setal ei lépp lu yellul ei Yaw; kon nanga nu musêl ei 
mbugêlum sawara» (laayay 191 eel ei saaru Âli 'lmrân). 

Xol yi amul nooy gôogu ak xôot gôogu nag, noom 
dun wut Yèlla Mu tedd mi ta mâgg. Lôolu moo tax Yèlla Mu tedd 
mita mâgg di wax naa: 

"Mbugêl neelna ni seeni xol wow ba dun tudd Yâlla. 
Noona ei réer gu fés lanu nekk" (laayay 22 eel ei saaru Az-zumar). 

Nit ku sori tudd Yèlla kune day nèkk ag yègèm ak liy 
rènnale nit moom. 

Liy tènk bi moodi ne ngir jaam bi doon kuy topp 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee di jarinu ei moom 
ni mu ko bèggé, manuta nèkk xol yi fees ak bègg Yèlla ta 
tèqalikook bènneexu bakkan ak èddina tay sèkku Yèlla di 
ko yaakaar di séentu èllaaxira tay tudd Yèlla lu bari. 



GN£3^) 






TOPP TONÉNTAB YÂLLA BI Yâlla na ko Yalla 
dolli xéewél ak mucc CI BEGG KO AK WÉKKU 
CI MOOM 


Liy mennetum bègg Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee aksopp ko dèggdègg mooy tènku ei avvyoonam ta 
nangul ko nangu gu jôgé ei xol ak ruu, ndaxjèmm ju mel 
ne joojee yèrmèndé ju sax la ngir nit népp ei wall yépp. 

Laaya ju tedd joojee mingi wone ni xolub Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee feesewoon ak neewant ak 
yèrmèndé ba agg eib dayo ngir ni gèm, di wax naa: 

«Abyônéntbubokkciyéendiikknafiyéen,bobseenub 
eoonu day diis ei moom, bu xér ei yéen, bu am neevvant ak 

yérmêndé ngir ni gêm» (laayay 128“' ei saaru At- tawbah). 

Âddiis bu tedd bii day leeral batay yérmèndéem ak 
neewantam ngir xeet wi. Deefa jèlé ei 'Abdu-I Lâh ibrt 
Mas'ûd yâlla na ko Yalla gèrèm mu ne: 





Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee tâggena nu 
boppam lu jitôo weer ak jôgéem fi, ba tâqalikoo ga jegee 
mu dajale nu ei néeg sunu nday Aayisa yâlla na koYalla gèrèm 
dâldi nuy xool ay rongonam tuuru, mu dègèr dègèrlu 
dâldi ne: 




Topp Yonéntab Yalla bi Yâlla na ko Yèlla dolli xéewel ak mucc ci bégg ko ak wékku ci moom tvamtmr' 


«Maangi leen di dalal jamm. yâlla na leen Yâlla 
may fan yu gudd. Yâlla na leen Yâlla yêrèm. Yâlla na 
leen Yâlla fat. Yâlla na leen Yâlla jâpple. Yâlla na leen 
Yâlla yèkkèti. Yâlla na leen Yâlla jarin. Yâlla na leen Yâlla 
gindi. Yâlla na leen Yâlla vvèrsègèl. Yâlla na leen Yâlla 
dèpèlé ak yiw. Yâlla na leen Yâlla musèl. Yâlla na leen 
Yâlla nangu. Maangi leen di dénk ragal Yâlla. Maangi 
leen di dénk Yâlla di leen bâyyeek moom» 40 . 

Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc dafa nekkoon 
kuy tegtalevv yiw di gindée, nekkoon yèrmèndé ju èmb 
nit népp ci jèfèm ak waxam ak jikkôom. Ta wooteem 
bi taxna mu tegoo jafejafe ak eoono ya gènè mag. Ag 
munèm akug njâmbaaram âggon nan ei leeg leeg muy 
lor boppam ngir yèrèm aw xeetam gindi leen. 

Ba saxYâlla moytuloona ko lor boppam ngirwooteem 
bi, mu dâldi wax ei Alquraanam ju tedd ji ne: 

e <Narngaa alag sa bopp ngir naqar bunu la wonee 
ginaaw bana gèm Alquraan» (laayay 6 eel ei saaru ai- kahf). 

Waxna yit moom Mu tedd mi ta mâgg ei jeneen laaya ne: 

«Narngaa alag sa bopp ngir li nu gèmul» (laayay 3 eel ei 

saaru Ash- shu'arâ). 

Laaya yu tedd yii nag tegtal la ei xemmeem gi Yônént 
bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee xemmeemoon nit ku nekk 


40. At- Tabarâni, AT awsat, xaajub 4 eel , xétu 208 eel ; ak Abû Nu'aym, 
HilyataT awliyâ, Bayruut, 1967, xaajub 4 eel , xétu 168 eel . 

- 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ci èddina gèm Yalla Mu tedd mi ta mâgg xemmeemoon yit 
xettli leen ci mbugèlum sawara ngir yèrmèndéem ak 
neewantam neel xeet wi. 

Neewant ak yèrmèndé ak mbèggéel yu yaatu yooyee 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc doon feenal neel 
xeetam wi - yôoyu warnanoo tax nun xeet wi nu xalaat ci 
li nu ko wara faye. 

Ca déggdégg nattuwaayu sunug bégg Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mooy nu topp Alquraan 
ak Sunnas Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc, soppi 
sunu mbir ba mu déppôok mbirém. Nan la ko saaba 
ya yâlla na leen Yâlla gèrèm yégéwoon xamewoon ko ni noom 
ni ko béggôon mu jaraloon leen lune? Nan la seeni 
bir soppikoo ba déppôok mbirêm? Nan la ay jikkôom 
suubé seenug dund? Ana nu nun ak tolluwaay yii? 
Dana war ci nun kon nu natt sunug bégg Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ci nattuwaay yii ta taarale 
sunuy xol ay jikkôom. Warna ci nun yit nu laabal 
sunu bopp ci sunuy bakkaar ak sunuy njuumte ak 
sunug gèttanlu, ta ni lôolu di ame mooy nu jikkôwôo 
jikkôom yu tedd yu sell ya ni nuy laabale sunuy jémm 
ci ndoxum Samsam. Warna yit nu dund dundug biir, 
dekki dekkig biir, di roy ag dundém Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak mucc. 

Mbôot miy aggale ci Yalla Mu tedd mi ta mâgg nag mingi 
ci jege téeréb Yalla bi ak Sunnas Yônéntam su leer si ta 
ândak xol bu mucc bu sell, maanaam topp jikkôy Yônént 





Topp Yonéntab Yalla bi Yâlla na ko Yèlla dolli xéewel ak mucc ci begg ko ak wékku ci moom rsasMuav> 


bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ak njubém gu kawe gi. 
Naka nôonu mbôot maangi batay ci mbéggéel gi nuy 
feenal ngir képp ku bègg Yalla ak Yônént bi Yâlla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak mucc ak sib képp ku wuuteek lôolu. 

Ndax bègg Yâlla day dundèl xol yi, di leen èndil jâmm, 
di leen saxal ciw yiw. Mbèggéel yit ak sibéel giy safaanam 
manunoo daje ci benn xol ci jenn jamono. Xol bu lenn ci 
noom naar nekkul rek manga feesak leneen la. Li tâqale 
naari safaan yii nag mingi mel ne asamaan ak suuf. 

Ndaw bèyit yu rafet yi waykat bii di Kamaal Adiib 
Koor Kajoo Ogli di fâttlee jullit ni sâggan sori Sunnas 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc sori bègg ko! Bi mu 
naa: 


Maa amu naqar! Maa amu naqar ci ki sori 
yêrméndéem ak neevvantam! 

Ci ak eègganteem kat la nèkke èddina ak èllaaxira! 

Waawaaw, jarnaa naqarlu kay kun xan yèrmèndéy 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee mu bokk ei nu 
sâggan ni tax mu nâkk âddina ak âllaaxira. 

Kon Yaw sama Boroom, def nu xeet wu yayoo 
mbéggéelam Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ndax moom 
kat kenn jegewu ko ei yèrmèndé ak neewant. 


Dara gènuta yéemé ni Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèlakmucc doxale ak gaa nii moom mi def lépp lum man 
ngir woo leen gindi leen, waaye noom defunu ludul xeeb 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


mbirèm doyadal ko sânni ko ay xeer, Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc moom naanal leen aw yiw ta naanu 
leen Ya11a. Zayd ibn Hâritha daldi ne ko: 

Yaw Yônéntab Yalla bi, noom dan laa toon fa toon 
mana yam lu tee nga naan leen Yalla nag leegi? Yônént 
bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc moom, ni mu ko baaxoo 
rek, manga leen doon naanal ag gindiku akug mbaax; 
ndax deef koo yônni ngir muy yèrméndé neel bindéef yi, 
yônnéefu ko ngir muy naan Yâlla nit ni nu alku. 

Ndax kenn masnaa gis lu mel ne njobbaxtan lu 
kawe loolee ci xan boppam ngir jarin nit ni, ak kôlléré 
gu amul fenn, ak rafet xol, ak yèrmèndé, ak neewant, 
yooyii nekkoon ci Yônént bi Yâlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak 
mucc? 

Nit ni ci yônéntag Muhammad Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc lan ame gindikat bi gènè mag bi nu doon 
séentu ngir mu gindi leen yéegé leen. Lii moo tax 
ku wéy ci topp bènneexam rek ginaaw ba mu gisee 
jèmmi Yônént bi Yâlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak mucc ju mâgg 
jiy misaal di royuwaay, ku def lii mooy gènè diis mbir 
ku dund ca jamonoy réer ja jiitu nu koy yônni Yèlla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak mucc. 

Ci wâll gii nag, nit ni ci sunu jamono jii danuy 
dund ci ron kiliftéefu bakkan minga xam ne doole rek 
la bègg, lôolôo tax nu soxlaa wut lool jèmm juy doon 
misaal di royuwaay juy nuru jèmmi Yônént bi Yèlla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc. 





Topp Yonéntab Yâlla bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc ci bégg ko ak wékku ci moom 


Li am moodi ne li épp jeexiit ca jamono ya nu 
féetéwôon kaw mooy am nu gém di jéf jéf ju baax di 
déggdéggi donoy Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

mi kawe dayo ak daraja. Kon noom joxnan seeni xeet 
ay jémm yu dooni misaal di ay royuwaay. 

Bi mbir mi demee nii nag, bokkna ci liy gènè jur naqar 
bu nu dee xool sunuw nekkiin nuy gis pert gi dal xeet 
wi ci wallug biir ngir néewug jèmm yu dooni misaal diy 
royuwaay yu mel ne jèmm yi nudoon wax ci ginaaw. 

Nu baamuwaat ko, warnanoo am ay jèmm yu dooni 
misaal diy royuwaay ngir numana âggaat fa jambaari 
ngèm ya èggoon noom na toppoon njubug Yônént bi Yâlla 
na koYalla dolli xéewèl ak mucc, ta seeni xol feesewoon mbèggéel 
ak dogu, noom misaal ak royuwaay yooyee doonoon ni 
gèn ci nu sunu taarix masa xam. Lôolôo tax nuwar leena 
déglu, yèg léen, xam leen, am tuuti ci seen dundug xol. 

Maanaam warnanooxam bu baaxna nujèflèntéwôon 
ak âddina juy jeex jii ak na nu jèfèndikôowoon xel, 
ak toroxlul Yâlla, ak xam, ak ruu, ak alal ya leen Yâlla 
xéewèléwoon ngir nu mana fâkk yoonu texe ngir seen 
bopp ak nit népp. 






JAMONOY TEXE 41 : AB SEETU NGIR AY 
JIKKOOM AKUG COFEELAM Yalla na ko Yalla dolli 

xéewél ak mucc 


Jeexiital gu biiré ak yar bu feen bu Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dafa meloon ne saafara su soppi 
mbooloo moomee nekkoon ci réer xawoona mel ne 
rabi âll yu xamul dara eig nité, aggale leen ei diir bu gètt 
ei nu doon mbooloo mu kawe lool mom maneesu koo 
xalaat, non nit néppa ngi leen di nee ba leegi, ta mooy 
mbooloom saaba ya. Da leena def nuy mottleente di 
bennoo ei ron jenn diiné, benn raaya, jenn aada ak benn 
baax, wenn tèrèliin, benn ètte. 

Yar boobee soppina nit nii xamutôon def leen 
woroomi xamxam, def na daan moy di nuruy rabi èll nuy 
nu baax nu yiwé, na mu soppee toonkat yu gètt xel ya def 
leen nu ragal Yèlla, maanaam defna leen nuy nit nu baax 
nuy dund ei bègg Yèlla ak ragal ko. 

Xeet woowee nekkoon eig réer ta manutoona yar 
kenn nit rek ku am solo diirub li mu fi nekk lépp, génnéna 

41. Li liu jublu ei jamonoy texe fii mooy jamono ja Yônént bi Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewél ak muee doon dundé moom ak saabaam yu tedd ya yâlla 
na ko Yèlla gerém. 






Jamonoy texe: ab seetu ngir ay jikkôom akug eofeelam Vâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak muee rfsmtmr: 


lim bu mag lool ei nitnu mandi ei meloyu kaweyi dèppèlé 
ko ak njânglem Yônént bi Valla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee. 
Noonii nag yôbbunan ngèm ak xamxam ba nu amoon ei 
neenti goxi âddina yépp, soppiku doon lâmpi xamxam 
ak xam Yâlla. Li am yit moodi ne leer gi âgg saaraa dafa 
doon luy sax ba fâww, tasaare ei nit népp maandute ak 
leer, mujj doon ei li feen mbôotum «Bu dutôon yaw, bu 
dutôon yaw» 42 . Ta ei lôolu la li taxoon Yâlla Mu tedd mi ta 
mâgg sâkk bindéef yi sottee. 

Noonii Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee yaroon 
amalnan aw xeet wu tegu eig xam Yâlla. Jamono jooja yit 
jamonoy xalaat bu xôot lawoon, di jamonoy xam Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, di jamonoy xam Yâlla Mu 
tedd mi ta mâgg xamug ku jege. Saaba ya yit yâlla na koYalla gèrèm 
danoo defoon wéetèl Yâlla muy fi seeni xalaat ak seeni 
gisgis di jôgé, âggoon nan yit ei tâqale seeni xol ak bègg 
njarini âddina yi rek, yègôon nan yit bânneexu ngèm alal 
ak ruu dâldi doon ay jumtukaay rek bana doon seenug 
jublu, yaataloon nanu yèrmèndé yit ba ligéeyal keneen 
mujj doon kenu bi gènè kawe bi taawuwoon seenug 
dund. Ci lôolu lanu nu joxe misaalum jullit, ba nettleefna 
ne amna ku doon sâkku xamxamu âddiis ku tukkiwoon 
ngir benn âddiis am ei yoon wi lu mat weer, waaye dafa 
dellu jèléwut âddiis ba ea kooka ngir da koo fekk muy nax 
aw fasam di ko yaakaar loo lu mu dul def. 


42. Xoolal âddiis bii di wone «Bu dutôon yaw, deeful bind bidiw yi» 
ei: Al- Hâkim, xaajub 2 eel , xétu 662 eel . 








<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Lan la saaba yi jèlé ci Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee? Jèlénan ei moom: 

1- Soppiku gu nu soppiku fekksi Yônént bi Yâlla na 
koYalla dolli xéewèl akmuee 

2- Anrtug jege Yâlla Mu tedd mi ta mâgg 

Ci ron naari bir yii la saaba yu tedd yi yalla na ko Yâlla 
gèrèm laabale seen bopp ei mbonug caaxaan ak ay gépp, 
dâldi jikkôvvôo ei seenug dund taarub dègg ak yiw bépp. 
Danoo amoon gisiin wu yees ei Yâlla ak bindéef yi ak 
seen bopp. Seenug jublu mujj doon nu seenu nekkiin di 
suubewôo nekkiinu Yônént bi Yâlla na koYâlladollixéewèlakmuee 
melne jant bu tâppe ei seetu bu tuuti. 

Réewum Lislaam mu ndaw ma sosoowoon Mèddina, 
ta daanaka neenti téeméeri bunti kèr rek nekkoon ea, 
dâldi nay âgg Iraak ak Falastiin ei diirub fukki at, ta ba 
Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee di génn âddina 
réew maa nga doon xeexak Faaris ak Rom. 

Waaye saaba yi soppiwun seenu dundiin mbaa seenu 
dèkkiin ea na nu meloon lu jiitu fukki at, danoo wéy di 
dund dund gu nagas dundug jaamu Yâlla. Saaba ya yâlla 
na ko Yèlla gèrèm xamunuwoon dundiin wi lalu ei di jènd 
lune, bèggè am lune. Danoo xamoon ne "Bakkan bii 
bèmmeel mooy doon kèrèm èllèg". Lii moo waral fu 
nu toll nudaa moytoo moom xéewèli âddina ak di èppèl 
ei jèfèndikôo ko. Bânneexu ngèm ba nudoon yèg moo 





Jamonoy texe: ab seetu ngir ay jikkôom akug eofeelam Vâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak muee rsasMuav> 


waral nudaan jèfèndikôo xéewèl yooyee ne jumtukaay 
ngir gindikug nit ni ak seenug texe. 

Li Lislaam jèmmuwoon ei saaba yi yalla na leen Yâlla gèrèm 
ei bépp béréb bu nu âggoon bokkna ei sabab yi èpp solo 
yi waral tasaaroog Lislaam gu gaaw gii ak tasaaroog leer 
gii ne fajarug suba ei biir nit na nu notoon toonoon leen. 
Ndax saaba yu tedd yi yâlla na leen Yâlla gèrèm noo nekkoon 
xejji Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, doonoon 
nu gèm nu amul moroom nu feesoonak jaamu Yâlla, ak 
dèggu, ak maandute, ak doylug xol, ak leerug jublu. Lii 
moo tax nu xoolewoon bindéef yi bètub ki leen bind ei 
yèrmèndé ak neewant neel jaamam yi ei kaw suuf. 

Noom danoo saxaloon Yâlla Mu tedd mi ta mâgg ak 
Yônéntam bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ei seen biiri xol. 


Nii la xeet woowee doonoon wu jângul âggewoon 
ea njobbaxtan la ei dundiin wu jamonoo ta yiwé. Seeni 
xol dan daa baamu kâddu gu kawe googee "Lan la Yâlla 
Mu tedd mi ta mâgg bêgg ei nun? Nan la nu Yèllay géréme? 
Nan yit la nu Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
bégga gise?" 


Nit noonu noo defar jamono yi ak waxtu yi, noo taxit 
nu baaxe nitjamonoy texe. 


Nu gèm noonii tâqalikoowoon nanook ayu bakkan 
biy diglé lu bon, defoon ko bakkan yuy sax ei di leen 
déllôosi aka yedd, nit noonuu doonoon ay kawkaw yu 
doon nuru rabi âll mujj mel ne malaaka yi. 







rviin^ri Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Al- imâm al- qarâfi, miy kenn ci woroom xamxami 
Lislaam yi gènè mag ta génn èddina ci atum 684 eel ci 
gâddaay gi, neena: 

"Bu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc amutoon 
benn xarbaax budul li mu yar saaba yu tedd yii yalla 
na leen Yalla gèrèm kon lôolu doon na doy ngir saxal ne 
yônéntab Yalla la». Kenn kune ci saaba yu tedd yii yalla na 
leenYalla gèrèm dafa nekkoon misaal muy dund ci ne Alquraan 
ju tedd ji xarbaax la, ta aggoon nan ca njobbaxtan la ci xel 
mu rafet ak jèmmèl jokkôy nit yu kawe yi. 

Ca jamono jooja, noom dundôon nan di boole li xel 
soxla ak li xol soxla eig yamale gu âgg dayo gu âggale ki 
gèm eig mat. 

Ki gèm yit doon na am xalaat bu xôot bu ândak yèg 
ak dogu ak pastéef, danudaa dund yit ei ne âddina jii 
kèrug nattu la ei noom. Seeni xol mujj di lu xam kâttanug 
Yâlla akug mâggaayam. 

Lii moo tax nu dem Siin ak Samarqand ak Andalus 
ngir diglé lu baax ak tere lu bon. Xeet woowuu nekkoon 
xeet wu réer dâldi mujj doon xeet wu xam dègg xam gu 
wér, guddi ya soppiku ei noom ay bèeeèg, noorya soppiku 
ay lolli. Seen xalaat jèm kanam nu tâmbli di xalaat xalaat 
bu xôot ei li leen wèr lépp, lu mel ne bind gin bind nit ei 
toqu mânniyu, bind njanaaw eib nen bu tuuti, ak mâgg gi 
garab di mâgg tayjôgé ei pepp wu wow, akyu mel ne yii. 
Danoo nosoon seenug dund ei luy gèrèmlôo Yâlla Mu tedd 





Jamonoy texe: ab seetu ngir ay jikkôom akug eofeelam Vâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak muee tvsmtmr' 


mi ta mâgg. Yèrmèndé ak neewant ak mana xam dègg ak 
jèfé ko, yii yépp aggoon nan ea ea njobbaxttan la. 

Saabaa yii yit yâlla na leen Yalla gérèm waxtu wa nudaa 
yèg bânneex ak mbégté mooy waxtu wa nudaa âggale 
wooteb wéetèl Yâlla bi ei nit népp. 

Kenn gènuta yéemé saaba bii yâlla na ko Valla gèrèm nga 
xam ne natti minit moo ko desewoon eig dundèm ta 
moom muy sant ka ko nanguwoona munèl natti minit 
déglu ko, mu naa: 

"Desenaa natti minit yu ma lay jottlee wooteb 
Yâlla bi moom Mu tedd mi ta mâgg" ta ba muy wax lôolu 
xolam manga feesewoon mbégté ak li mu nekkoon lépp. 

Li nuy jèlé ei lôolu lépp daal moodi ne saaba yu 
tedd ya yâlla na leen Yâlla gèrèm danoo dundéwoon Alquraan, 
dundôonak moom, nesèrôon seenug dund ngir moom. 
Danoo wonewoon yit ag dèggu akug sôobu ba jeex gun 
masula gis, nu mbugèl leen toon leen tane leen waaye 
masunôo jeng ei nattuwaay ya nu gèmôon. Bâyyiwoon 
nan seeni alal ak lépp lu nu amoon, gâddaayoon seeni 
dèkkuwaay ngir nu mana dund ta tènku ei laaya yi Yâlla 
Mu tedd mi ta mâgg yônnée. Ci yoonu sottal mbir moomu nag 
tegoo nan lune nâkk lune. 


Danoo amoon xemmemtéef akug cawarte ei jâng 
Alquraan ak dund laaya ju ei nekk, ta bèyyiwun ko sax 
ea waxtu ya gènè tar gènè metti gènè wôorèdi. Xoolal 




<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


'Abbâd ibn Bishr yâlla na ko Yalla gèrèm mii li mu def ci benn ci 
xarey Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc: 

Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc wâcc fenn dâldi 
ne: "Kan moo nuy wattu ci sunu guddi gii?" Kenn ku 
bokk ci muhaajirôona yi ('Ammâr ibn Yâsir) jôg ak kenn ku 
bokk ci lansaaryi ('Abbâd ibn Bishr) hu dâldi ne: «Nun, yaw 
Yônéntab Yâlla bi». Mu ne: "Kon nangeen nekk ci bunt bi". 
(fekk hu duggôon ciw xur) Ba haar ha génnée ca bunt bak 
ki bokk ci lansaar yi wax ki bokk ci muhaajirôona yi ne ko: 
«Lu la ci gènèl: ma féetéwôo njèlbéenug guddi gi walla mujj 
gi?» Mune ko: «Man ngaa féetéwôo njèlbéen gi». Ki bokk ci 
muhaajirôona yi dâldi tèdd dâldi neiaw, ki bokk ci lansaaryi 
dâldi taxaw dijulli. Jenn waay dikk, ba mu ko séenée la xam 
ne mooy wattu xare bi mu dâldi koy sânni ab xeej jam ko, 
moom mu noccixeej ba teg ko wéy di taxaw, mu sânniwaat 
ko beneen xeej jam ko, moom mu noeei xeej ba teg ko wéy 
di taxaw, mu sânniwaat ko hatteelu xeej jam ko, moom mu 
noeei xeej ba teg ko dâldi rukôo sujôod doora yee ki mu 
ândal. Mu ne ko: «Toogal! jekkunah ia», dâldi tèb. Ba leen 
waa ja gisee hoom haar mu xam ne yègnah ko mu dâldi 
daw. Ba ki bokk ei muhaajirôona yi gisee deret ji ei ki bokk 
ei lansaaryi mu ne ko: «Cèy Yâiia! Lu teewoon ngayee ma?" 
mu ne ko: 

«Damadoon jâng saaru Al- kahfta bégguma ko 
vvoona dog ta jeexaluma ko, bamu vvéyée di ma 
jam nag laa la yee. Maangi vvaat ei Yèlla nag ne bu 
dulvvoon bana sènk li ma Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 





Jamonoy texe: ab seetu ngirayjikkôom akug eofeelamVâlla na koYâlla dolli xéewel ak muee 


xéewèl ak muee wattuloo kon damay ray rek mbaa ma 
èggale ko» 43 . 

Saaba yu tedd yi yalla na leen Yalla gèrèm danoo dund 
dund gog lépp ei Alquraan ju tedd ji la tènku, ta danudaa 
yèg bânneex bu bânneex dul jege ei ponk bune ei ponki 
diiné yi. Jépp laaya ju wècc dadaa mel ne ei noom ndabul 
teraanga lu wècce asamaan. Defnan lun man nag ngir 
dékku Alquraan ju tedd ji, defoon nan ko yit misaal mi 
gènè rafet min mana roy ei seenug dund. Dara gènuta 
rafet nataal boobee di feenal seenug bègg Alquraan ak 
seenug farlu ei moom, ta loola moodi ne saaba bu jigéen 
daana nangu eanam doon jèngal gu ko ki koy labat di 
jèngal li mu mokkal ei Alquraan saa bu ko dendee. 44 

Saaba yi danudaa taxaw di naafila guddi, daan def 
seeni dog bu njèlée, jèng Alquraan daa leen gènèl lal 
yu nugg ya; ba ku masaa romb seeni kèr digg guddi day 
dégg seen baat yu neex ya nuy sikar aka jèng Alquraan di 
nurôok yamb yuy biiw. 

Yônént bi yit Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee daleen daa 
jèngal Alquraan ei tolluwaay yi gènè tar. Bokkna ea loola 
li Anas yalla na koYâlla gèrèm di nettli ne: 

43. Yérél Abû Dâwûd, buntub At- tahârah; ak Ahmad, xaajub 3 eel , 
xètu 344 eel ; ak Al- Bayhaqi, Dalâil an- nubuwwah, xaajub 3 eel , xètu 
459 eel ; ak Ibn Hishâm, xaajub 3 eel , xètu 219 eel ; ak Al- Wâqidi, xaaj 
bu njèkk bi, xétu 397 eel . 

44. Yèrél: Al- Bukhâri, buntub An- nikâh ak buntub Fadâilal- qur'ân; ak 
Muslim, buntub An- nikâh. 





<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Abû Talha nèwna bis fekk Yônént bi Valla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc di jangal Alquraan saaba ya dèkkôon ca jakka 
ja ta manga takk booba ay xeer ci biirèm di ko dègèrlôo 
ngir xiif. 

Seen yitté moo doonoon jâng téeré bi ak jéem koo 
xam, lan daawul doyal yit moo doonoon di ko jèng njâng 
mu neex di ko baamu (Abû Nu'aym, Al- hilya, xaaj bu njékk bi, xètu 
342“'). 

Saaba yu tedd yi yalla na leen Yalla gèrèm danoo defoon 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc seen royuwaay; 
lôolôo taxoon Mèddina mujjôon fees aki kaag aki fôoré. 

Nii la jamonoy texe ga nekkewoon maas gu genn 
maas nuruwul. 

Waaw ndax yaakaarnga ne ni ci èddina jépp ci 
xeltukat yi, ak ni xam doxaliinu nit, ak ni xam dundiinu 
mbooloo yi, ak ni xam yooni jèngle, ak ni xam jèmmi nit, 
ndax yaakaarnga ne man nanoo amal mbooloo mu ndaw 
mu am jikkô yu kawe yii yépp yi mbooloom jamonoy 
texe ja amoon? Tont li amul werante ne mooy: déedéet, 
manunoo ègg sax fa gènè suufe ca tolluwaayu mbooloo 
moomee. Ci misaal, téeréb Faaraabii bi tudd «Dèkk bi 
gèn» ta muy wone xeet wu mat wi Faaraabii doon mébét 
doon ko xalaat ci xelam rek, téeré boobee max yi ak 
xorondoom yi rekk noo ko dundé. 





AY WAX YU AM DOOLE YU NUY 
WAYANTOO CI BEGG YONÉNTAB 

YALLA BI Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc 


Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc moodoonoon 
balluwaayu yèrmèndé ak mbèggéel bu amul moroom. 
Balluwaay boobee nga xamne moo yôbbu nit ni ci géejug 
bègg Yâlla, ndax bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc ci bègg Yâlla Mu tedd mi ta mâgg la bokk, topp Yônént bi 
Yâlla nakoYâlla dolli xéewèl ak mucc yit bokkei toppYâlla Muteddmi 
ta mâgg, moy Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak muee bokk ei 
moy Yâlla Mu tedd mi ta mâgg. Ci lôolu la Yâlla Mu tedd mi ta mâgg 
di waxe ei Alquraanam ju tedd ji naa: 

«Neel: bu fekkee dangeena bègg Yalla, toppleen 
ma kon Yâlla dana leen bègg ta dana leen faral seeni 
bâkkaar. Yâlla kat ku mana fari bâkkaar la, ku mana 

yèrèmé la» (laayay 31“' ei saaru [Âl 'lmrân). 


Ci baatu wéetèl Yâlla yit «Muhammad yônéntab 
Yâlla la» day dikk ginaaw «Kenn yayoowul jaamu kudul 
Yâlla». Bépp baatu wéetèl Yâlla nag ak gépp naanal Yônént 
bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee day yokk bègg Yâlla Mu tedd mi 
ta mâgg ak jege ko. Gépp texeg âdiina ak gu âllaaxira ak lépp 







<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


ndam lol biir bègg ko moo koy maye. Âddina kat jeexiitu 
Bégg Yâlla la, ta Leerug Muhammad mooy dèggdèggi 
jeexiit jii, ta wenn yoon wi am ngir ègg ci Yalla ci bègg 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc layjaare. 

Li am moodi ne taar yépp yi mel ne: di yèg ag jaamu 
Yalla ci biir, akug nooy ak lewet ci jèflèntéek nit ni, ak 
kaweg jikkô, ak neewant gi ci xol, ak leer ak taar yi ci 
asamaan yi, akug leer ci lammin yi, akug yiw ak nooy ci 
yègyèg, ak xôot ci xalaat, yii yépp ay melxati lan yu tâppe 
ci xol yi ta jôgé ci bègg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc miy leerug li Yalla bind. 

Sunu kilifa Jalâl ad- din ar- Rûmi waxam jee ka rafet! 
ba mu nee: 

«Kaay yaw xol bi, iid ak mbég déggdêgg kat mooy 
âgg ca péeyub Muhammad ba Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc, ndax leerug âddina ci leerug taarub nekkam gu 
hu bèrkeel gi la jôgé». 

Ci lii la nuy xame ne wenn yoon wi maneesuta jéggi 
ngir am ngèrèmul Yâlla Mu tedd mi ta mâgg ak mbèggéelam 
mooy topp jaarjaari Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 
yiy misaal di royuwaay. Lôolu li muy firi moodi ne kenn 
ku gèm manuta nekk «Nit ku mat» maanaam nit kuy 
misaal di royuwaay -ta mooy li taxa jôg Lislaam- du amit 
dalug xel ak dèggdèggi texe ci wâllu diiné lifeek toppul 
ta roy yoonu Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc akug 
njubèm eig jaamoom Yâlla ak doxaliinam. Ndax Yâlla Mu 
tedd mi ta mâgg dafa wone misaalum «Nit ki mat» ki taxa jôg 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Vâlla bi Yalla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc 


Lislaam ci jèmmi Yônént bu tedd bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc, mu def ko yit yèrmèndé ngir bindéef yi ak misaal 
di roytéef ngir ni gèm népp. 

Ci anam gôogu, topp gii day am solo lool ba sax Yalla 
Mu tedd mi ta mâgg da koo def sartub Mu bègg jaamam ni. 
Nan la topp googee di ame kong? 

Sikki sâkka amul ci ne nekkiin wu kawe woowuu 
mingi tamblee ci bègg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc ci sa biir xol ta amub eér ei dundug xolam gi; ndax 
sunu Boroom Bu tedd bi ta mâgg mingi wax ei Alquraanam ju 
tedd ji ei aqi topp ji nu ameel Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee miy «Roytéef wu rafet wi» naa: 

«Lu leen Yônént bi jox nangeen ko jêl, lu mu leen 
tere nangeen ko bâyyi, ta nangeen ragal Yâlla; Yâlla kat 

ku tar mbugêl la» (laayay 7 eel ei saaru Ai- hashr). 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg yit mingi naa: 

«Yéen ni gêm, toppleen Yâlla ta topp Yônént bi, ta 
buleen yâq seeni jef» (laayay 33 eel ei saaru Muhammad). 

Mingi naa yit moom Mu tedd mi ta mâgg: 

«Ku topp Yâlla ak Yônént bi, noona nangay nekkak 
na Yâlla xéewèlal nudi ayyônént ak nu dèggu ei seenug 
ngèm ak nu daanu ei toolu xare ak nu baax. Ndaw 
ândandoo yu baax!» (laayay 69 eel ei saaru An- nisâ). 

Alquraan ju tedd jiy leer dig njub dib téeré bu èmb 
jângle yi Yâlla Mu tedd mi ta mâgg wâcce, ei dundug xol gu 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Yônént bi Yâllana koYâlla dolli xéewèl ak mucc lay agsee ci xeet wi. 
Bokkna ci li wér nag ne bôoti Alquraan ju tedd ji bu xol bi 
dundée dundug xol gu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc lay feen. Bu fekkoon ne nun amnan teraangay tèbbi 
ci dund gii, na ko saaba ya defewoon, kon danan mana 
ègg ci texeg jèkkaarlook jeexiiti meloy taar yu Yèlla yi, ak 
jeexiiti digèl yi ak tere yi, ak xamxam ak xel mu rafet ya ca 
bôot yooyee. 

Cig gèttal, bu nu manoona jèng waxi Yèlla ci ni ko 
dundug xol gu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
leerale feenele ko ni, kon sunuy xol danan mana doon ay 
lèpp lèppaa yuy naaw di wèr Yônént bu tedd bi Yalla na ko 
Yèlla dolli xéewèl ak mucc mel ne na soppoon Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ca jamonoy texe ga, konit danan 
mana xam bépp baat ak lépp ndigèl ak bépp junj bu 
jôgé Yônént bi Yalla na koYèlla dolli xéewèl ak mucc, kon nu ègg ci 
darajay eofeel ak mbèggéel ak bèyyee ko sunuy bir, yooyii 
wax jii di wone: 

«Yaw Yônéntab Yâlla bi, âttan naa laa jote sama 
baay ak sama nday ak sama alal ak samag ruu». 

Nekkug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee mooy 
balluwaayu may gi akleergi, mooy wéeruwaayu mbèggéel 
ngir nit ni, ta ni xam xamnan ne sababu amug bindéef yi 
mooy Mbèggéelug Yèlla ngir Lerug Muhammad gi. Lii 
moo tax bindéef yépp di èddiyay Yônént bi Yèlla na ko Yalla 
dolli xéewèl akmuee. Bindéef yéppit deef leena bind ngirterale 
ko Leerug Muhammad gi ngir mu doon yit lu koy aar, mu 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d bégg yônéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc rvsmn&v > 


mel ne ngalam la bindéef yi doon li koy èmb di ko aar. 
Lôolôo tax jèmm joojee yayoo yalla di wax ak moom naa 

ko: «Sama soppe bi». AS 

Aka noo texe! Noom jullit nii joxoon seeni xol Yalla ak 
Yônéntam bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ta bèggôon ko, 
seen mbèggéel googee féetéwoon kaw niir yépp. 

Jege liy dèggi Muhammad man naa ame ci eofeel ak 
mbèggéel nu raw nim mana ame ei xel. 

Asamaani weeru gèmrnu, wi am terangay mu feen 
ei ei jamono, ubbikuna doon yèrmèndé ak njéggèl ngir 
ni gèm. 

Ni ko eèslaay yi di nettlee, soxna Thuvvayba yalla na ko 
Yâlla gèrèm dafa bokkoon ei ni nâmpaloon Yônént bi Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, ta moom soxna sii mudoonoon 
jaamub Abôo Lahab baayu tax bu Yônént bi Yalla na koYâlla 
dolli xéewèl ak muee dib noonam. Ba soxna Thuvvayba yègèlée 
Abôo Lahab xibaar bu neex bu ganeg âddina gu doomi 
rakkam ji Abôo Lahab da koo goreel ngir bég (ai-H aiabi, x aaj 

bu njékk bi, xétu 138 eel ). 

Mbégté mii rek nga xamne parparloog askan rekka 
ko waraloon doyna ngir mana woyofalal Abôo Lahab 
mbugèlam bisub âltine bune. 

Âbbaas yâlla na ko Yalla gèrèm mingi nettli lii naa: 


45. Yérél: At-Tirmidi, buntub Al- manâqib; ak Ad- dârimi, ubbitég 
téeré bi; ak Ahmad, xaajub 6, xétu 241; ak Al- Haythami, xaajub 9, 





<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Ginaaw faatug Abôo Lahab toognaa am at mu ma 
ko géntul gis, ginaaw ba ma gént gis ko ci nekkiin wu 
yées, mu ne: 

«Ba ma jôgée ci yéen ba leegi dajewumaak noflaay lu 
dul ne deef may woyofalal mbugèl bisub altine bune». Li 
waral lôolu nag moodi neYônént bi Yalla na koValla dollixéewèl 
akmuee bisub altine la gane èddina, Thuwayba yègèlôon 
ko xibaar bu neexub gane âddinaam ga, ne ko: «Ndax 
yèg nga ne Aamina mueena ame xale bu gôor ei sa rakk 
'Abdu-I Lâhh> Mu ne ko: «Demal: gore nga». 

Loola jarin ko ea biir sawara na mu fa jarine magam 
Abôo Taalib. waxeefna ne Yônént bi Yalla na ko Valla dolli xéewèl 
ak muee nee na moo génè woyof mbugèl ea waa sawara (As- 

Suhayli, Ar- rawd al- unuf, xaaj bu njèkk bi, xètu 273 eel ). 

Ci beneen nettle, Abôo Lahab dane: 

«Ba ma jôgée fi yéen ba leegi dajewumaak aw 
yiw ludul ne maynan ma lu toll nii ei ndox ngir la ma 
goreeloon Thuwayba "mu joxan digènté baaraamu dèyam 
ak baaraamu sannikaayam. 46 

Ibn AT jazn yit mingi naa: 

"Bu fekkee Abôo Lahab noonub Yônént bi deef koy 
vvoyofalal mbugélam ea savvara ngir mbégtéem ma mu 
feenaloon ngir ag mbokk rek bis ba Yônént bi ganee 

46. Ibn Kathir, Al- bidâyah, Xayira, 1993, xaajub 2, xétu 277; ak Al- 

Bayhaqi, As- sunan al- kubrâ, xaajub 7, xétu 162; ak Ibn Sa>f, xaaj 

bu njèkk bi, xétu 108 ak xètu 125. 






Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc 


âddina, kon lan la ab jullit di am ci xeeti teraanga ak 
neewant gu jôgé ci Yâlla bu feekkee feenalna worma 
ci guddi gi Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewél ak mucc ganee 
âddina? Bu fekkee da eee ubbi xolam aki dabam ngir 
sopp ndamul bindéef yi! Kon wareefnaa amal jotaay 
yu baree bari yuy dundél ruu ak xol ei weer wi Yônént 
biYalla na koYâlla dollixéewèl ak muee ganee âddina, ni nu wara 
defe ay bernde ngir jarinu ei bôoti weer wu bârkeel 
wii ak yeesal yègyègi ruu yi, niki nu waree bégèlé xol 
yi amu naqar ta defe ko ei jâng Alquraan ju tedd ji ak 
jângle ko, ak def xeeti njekk yépp ak sarax jirim yi 
ak nu nâkk ni ak doxandéem yi ak ni am aajo ak nu 
tumurânke ni". 


Ni saaba yu tedd yi yâlla na leen Yalla gèrèm bèggéwôon 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 

Saaba yi yâlla na koYalla gèrèm bèggôon nan Yônént bi 
Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mbèggéel gu am doole gog 
maneefuta leeral xôotaayam ak dayoom, ta mbèggéel gu 
mel nii mbèggéel ak may yu jôgé ei Yâlla noo tax nu mana 
am ta leneen ludul lôolu manu kôo amal. 

Saaba yépp ak xaritoo da leena takkewoon nu wèr 
Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee, nu mel eig eofeel ne 
wal muy bèbb. Danoo mujjôon yit doon biddiwi asamaani 
wekku ei moom. Nii la ab woote bu sax nekkewoon ei biir 
saaba bu nekk boo xamne mooy: "Nii la Yônént bi Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee daan def". Ngir nu am seenub 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


cér ci topp ko nag, danudaa jaar ca yoon wa mudaa jaar, 
daan fôon tôortôor ya mudaa fôon, daan xeenoo gètt ga 
mudaa xeenoo, daan taxaw ca bérèb ba mudaa taxaw. 

Li am moodi ne liy wone mbèggéel gu tar ak eofeel 
gu amul moroom ga saaba yu tedd ya yâlla na leen Yâlla gèrém 
daa yèg seen digènté ak Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee maneesu koo lim. Amna nag ay misaal yu siiw yun 
mana tudd yoy bokkna ea ni soxna Aayisa yâlla na ko Yâlla 
gèrèm di melale lex bu leer bu Yônént bi Yâlla na koYalla dolli 
xéewèl ak muee di wax naa: 

Waa Mesere bun xamoon meloy lexam ba 

Kon dun fay xaalis ngir jénd Yuusufa 

Na doon yedd Saliixaa bun gisoon lexam ba 

Kon dun dagg seeni yoxo waaye seeni xol la nuy dagg 

Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee kat ab jaam la 
di nit ei jèmm ji, ni ko baatu seere bi wonee. Waaye bun 
xollee ay jaar jaaram mooy "sangub yônént yi". Dara 
gènuta rafet li ustaas 'Aziz MahmûdHaddâi wax, moom 
mi gis bôot ya dâldi ne: 

Âddina jii ab seetu la, lu ei nekk rek ei dégg la taxawe 

Ba taxna Yèlla ei seetub Muhammad Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak muee leef koy gise ba fâww. 

Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mooy fi 
mbèggéelug Yâlla di feene, mbèggéel gi kawe tiim lépp 
ginaaw bi yi nuy mana tuddé mbèggéel matee ei bindub 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d bégg yônéntab Yalla bi 'Talla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc 


nit ak jikkôom. Ta vvérna ne jullit bune buy am yègyègu 
Yalla, ruuam di tâqalikook meloy bânneex yépp lôolu 
mooy doon njèlbéenug yoon wi ngir mu jèl wâllam ci 
bègg ko ak topp ko ak bennook moom. Ci lôolu la sunu 
kilifa Jalâlad- din ar- Rûmi (yâlla neef sellal mbôotam) di 
waxe naa: 

«Danoo bind naari âddina ngir benn xol. Nanga 
xalaat ci maanaam wax jii: «Bu dutoon yaw, bu dutoon 
yaw deesul bind li ci asamaan lépp». 

Ci lii lay leere ne bègg Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee lu mâgg la luy may nit teddnga âddina ak âllaaxira, 
ta mbèggéel gii moo tax saaba yu tedd yi yâlla na leen Yâlla 
gèrèm ame daraja yu kawe ya kenn dul jege, ngir sopp 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee. 

Beneen natal mingi nii ei mbèggéel gu amul moroom 
gi saaba yu tedd yi yâlla na leen Yâlla gèrèm bèggôon Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee: 

Ba nuy gâddaay, Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee dafa génn ândak Abôo Bakar yâlla na ko Yâlla gèrèm jèm 
ea xunt ma, Abôo Bakar di def bu ko féetée kanam ab diir 
dem féeté ko ginaaw ab diir ba Yônént bi Yâlla na koYalla dolli 
xéewèl ak muee seetlu ko dâldi ne: 

«Abôo Bakar, lu tax leeg leeg nga féeté ma kanam 
leeg leeg nga féeté ma ginaavv?" Mu ne ko: 

«YawYônéntab Yâlla bi, damay def bu ma xalaatee ne 
gaa ni man na noo nekk ei sa ginaaw di la topp ma féeté la 




mas*r> Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ginaaw, bu ma xalaatee ne man na noo nekk ci sa kanam 
di la tèru ma féeté la kanam". Mu ne ko: 

«Abôo Bakar, kon dangaa bêgg bu lordoon nêvvdal 
ci sa kaw bana agsi ci man?" Mi ne ko: 

«Waawaaw. Waatnaa ci ki la Yônni dègg gi ne bu ma 
sanoon luy dale lune dal ci sama kaw ta bana agsi ci yaw" 

(Al- Hâkim, Al- mustadrak, xaajub 3 eel , xètu 7 eel ). 

Banu demee ba ègg ca xuntum Thawr, Abôo Bakar 
siddiiq yalla na koYalla gèrèm da ne Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak mucc: 

«Yaw Yônéntab Yalla bi, bayyi ma ma njèkk laa dugg 
ngir bu fi jaan nekkee walla leneen yam ci man bana agsi 
ci yaw". Abôo Bakar daldi dugg daldi tèrnbli di lèmbe ay 
yoxoom biirxunt ma, fu mu gise am paxxotti ci mbubbèm 
sakke ko ko ba mbubbèm mépp jeex. Mu des am pax mu 
sakke ko tènkam, doora wax Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèlakmucc mu dugg. Ba bèt setee Yônént bi Yèlla na koYâlla 
dolli xéewèl ak mucc ne ko: 

«Abôo Bakar, yaw ana sa mbubb?" Mu wax ko la 

mu def, Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak mucc yèkkèti ay 
yoxoom jèmé asamaan dèldi koy naanal 47 . 

Ci geneen wèll yit, dara gènuta rafet xewxew biy 
feenal bègg gi soxna Sumayrâ bint Qays yèlla na ko Yalla 

47. Yèrél Ibn Kathir, Al- bidâyah, xaajub 3 eel , xètu 222 eel ak xétu 223 eel ; 
ak Alial- qâri, Al- mirqât, Bayruut, 1992, xaajub 10 eel , xètu 381 eel ; 
ak Abû Nu'aym, Al- hilyah, xaaj bu njêkk bi, xétu 33 eel . 






Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc rvaMn&r>■> 


gèrèm bèggôon Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, 
moom mi jurôom ci ag njabootam daanuwoon ca xareb 
Uhud : naari doomam, ak baayam, ak boroom kèrém, 
ak magam walla rakkam. Ta bisub Uhud boobee waa 
Maddina gépp nangadoon yuuxu aka jooy ban déggée 
ne Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc deef koo faat, 
nit ni gaaw yoon wune nu dugg ca di kar ni xeexiwoon 
ngir am xibaar. Soxna sii bokk ci lansaar yi nag ta nakkoon 
jurôom ca na des Uhud bokkoon na ca noonee, ta ba mu 
yègéené bokkam yooyee yépp daanunan des ca xare ba 
naqarluwutôon, waaye li mu doon laaj na jôgé ca xare ba 
mooy: "Nu Yônént bi def?» Saaba yu tedd ya yalla na leen 
Yalla gèrèm tonnt ko ne ko: "Jamm rekk, mingi sant Yalla ni 
nga ko bèggé". Soxna Sumayrâ yalla na ko Yalla gèrèm daldi ne: 
"won!een ma ko ba ma gis ko". Nujoxan ko ko, mu ne: 

"Musiba mune boo mueeée rek yaw Yônéntab 
Yâlla bi lu woyof la». Mudâldi teg naari doomam ya ei 
giléem di leen delloo Maddina. (Yèrèl Ibn Hishâm, xaajub 
3“', xètu 5i eel ; ak Al- Wâqidi, xaaj bu njèkk bi, xètu 292“'; ak 
Al- Haythami, xaajub 6“', xètu 11s ee j 

Anasibn Maalik yitnyâlla na ko Yâlla gèrèm mingi nettli naa: 


"Jenn waay dafa dikkôon fi Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee ne ko: "Kan la bis péne?" Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak muee tont ko dâldi koy laaj ne ko: “Loo 
vvaajalebis pénc?"\Naa ja tont ko ne ko:"Xanaa bègg Yâlla 
akub Yônéntam». Booba nag la ko Yônént bi Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak muee ne: "Kon de ni nga bêgg ngay nekkal". 



<7x25^, 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Anas ne: 


"Bu mbég mi nu bég ci dugg ci Lislaam jallee, 
masunoo bég mbég mu raw mi nu bég ci li Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc wax ne: «Kon de ni nga bègg 
ngay nekkal». Man kat bèggnaa Yalla akub Yônéntam ak 
Abôo Bakar ak Omar, kon nag maangi am yaakaari nekkak 
noom doontejèfuma lu toll ne lan jèf» (Musiim, buntub ai- birr). 

Amul sikki sâkka nag ci ne jullit bune, bu bèggée 
bokk ca mbég moomee Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl ak 
mucc leeral, daa wara taarale xolam eofeelu Yônént bi Yalla 
na koYalla dolli xéewèl akmueeak mbèggéelam ak leeram. 

Saaba ya nag ba Yônént bu tedd bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèlakmucc génnée addina danoo meloon ne ay sondeel 
yu tâkk ba ruy ngir naqar. Ca bis boobee kat xol yi danoo 
lakkandoowoon ei sawaraw tiis ngir tâqalikook Ywnént bi 
Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmuee, nekkiinu saaba ya yâlla na leenYâlla 
gèrèm dâldi soppiku. Sunu sang Omar ibnul xâttaab yâlla na ko 
Yâlla gèrèm moom dafa tâggook sagoom, Abôo Bakar siddiiq 
def lune ngir dalal saaba ya yâlla na leen Yâlla gèrèm ndaxte xol yu 
sopp ya nga xamne manunwoona dékku benn fan rek bun 
gisul Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl akmuee manunwoona 
nangu ne dun ko gisati mukk ei âddina jii di jeexi. Nii la 
'Abdu-I Lâh ibn Zayd yâlla na koYèlla gèrèm yèkkètée ay yoxoom 
jèmé asamaan di naan ândak xol bu naqari, moom mi 
manutoona dékku tâggoo gii, di wax naa: 





«Yâlla, maangi lay naan nga def ma gumbé ba 
duma gisati dara ginaavv sama soppe bi ba ba may 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci begg yônéntab Vâlla bi Vâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc rsaammn 


dajeek sama soppe bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl ak mucc», dafa 
tibbé naan gii ci biir xolam ta booba mangay jooy mu 
daldi gumbè ca saa sa 48 . 

Abôo Bakar yit yèlla na koYèlla gérèm saa bu masaa nettli 
âddiisu Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ginaaw bi 
mu fi jôgée walla mu fattliku Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli 
xéewèl ak mucc dadaa def yikkét jooy ba du mana wax. Abû 
Hurayra yâlla na koYâlla gèrèm mingi nettli tolluwaay bii di wax 
naa: Abôo Bakar yâlla na koYâlla gèrèm masnaa yéeg ca minbar 
ba bis dâldi ne: 

«Y6nént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmuee dafa taxawoon 
ei kaw minbar bi ea at mu njékk ma...» dâldi jooy, 
baamuwaat ko jooyaat, baamuwaat ko nâtteelu yoon 
manuta tèyé boppam mu dâldi jooyaat natteelu yoon 

(Yèrèl: At- tirmidi, buntub Ad- da'avvaat; ak Ahmad, xaaj bu njèkk bi, xètu 3“'). 

Abôo Bakar nag ei wetu Yônént bi la nekkoon eig 
dundèm ei waxtu wune. Waaye lôolu téewul mu daa ko 
yâkkamtee gis fu mu toll. Ginaaw bi fi Yônént bi Yâlla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak muee bâyyikoo nag, nammeel gi dafa gènè 
tar ngir tâqalikoo gi. Soxna Aayisa yâlla na koYèlla gèrèm mingi 
melal jokkooakmbèggéel gi baayam daanyèg digèntéem 
ak Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee di wax naa: 

«Abôo Bakar de yèlla na ko Yèlla gèrèm ba muy waaja génn 
âddina da ne: «Tay la lan?» Nu ne ko: « Âltine». Mu ne: 





48. Al- Qurtubi, Al-jâmi', Bayruut, 1985, xaajub 5 eel , xêtu 271 eel . 





Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Bu ma génnée âddina ci guddi gii buleen ma 
négé èllèg, ndax bis ak guddi yi ma gènè bègg kat 
nooy yi ci gènè jege Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewél ak 

mUCC» (Ahmad, xaaj bu njèkk bi, xètu 8 eel ). 

Génnul âddina far ba ca guddig talaata ga, nu dâldi 
koy dene ba bèt di laata set (al- Bukhârt, Buntub Ai-janâiz). 

Amna ei saaba yu tedd yi nag yalla na ko Yalla gèrèm non 
sopp gi nu sopp Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
taxna nudaa nee na wérèdi bay waaja génn èddina ngir 
la nuy fekki Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee; danu 
leen daa yôbbènté nuyôo yit ei buurub xol yi sunu sang 
Muhammad'fa\\a na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Muhammad ibn 
al- Munkadir yalla na ko Yalla gèrèm mingi nii ba sunu sang 
Jâbiribn / Abd/-//_d/iyèllanakoYèllagèrèm nekkee ea wérèdéem 
ga mu génné èddina mu seeti ko da koo wax lii ngir dèfèl 
ko ak dalal xelam: 

«Jâbir, nanga ma nuyul Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli 

xéewèl ak mucc» ( ibnMâjah, buntub/l/- janâiz). 

Saaba yu tedd ya yèlla na ko Yèlla gèrèm noom na soppoon 
Yônént bi Yèllana koYèlla dolli xéewèl akmuee danudaa yèg ag sell 
ak mbégté bun masaa dégg lu leen fèttli Yônént bi Yèlla na 
ko Yèlla dolli xéewèl akmuee. Al-Barrâ ibn ‘Âzib yèlla na ko Yèlla gèrèm 
mingi nii di nettli ni baayam xéréwôon ei dégg lu koy fèttli 
Yônént bi Yèlla na koYèlla dolli xéewèl ak muee ei pose bum am rek 
di wax ne: 

«Abôo Bakar dafa jèndé ei ‘Âzib yéréy giléem ei fukki 
dèrèm ak natt, Abôo Bakar ne ‘Âzib: 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc 


«Digèlal Al- Barrâ mu èndil ma yéré yi». 'Âzib ne ko: 

«xanaa boo nu nettlee ba noppi nan nga defoon yavvak 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ba ngeen génée 
Mâkka ta bokkaalekatya doon leen wèr». Mu dâldi ne: 

«Danoo jôgé Mâkka dox guddi ga ak bèeeèg ba ba digg 
bèeeèg jot. Ma sânnisama bèt ngir bèggè gis ker gu nu mana 
serloo, ma séen awxeer dâldi fay dem gis ne desena ker, ma 
maasale fa tollook ker ga dâldi fay lalal Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak muee, dâldi ne ko: «Tèddèl fii, yaw Yônéntab 
Yâlla bi», Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee dâldi tèdd. 

Ginaaw ba ma dem di xool li nu wèr baxam danaa gis 
kenn ei ni nuy wèr, waaye ma yam eib sârdi buy sâmm ay 
gâtt jèmsi ei xeer wi di fi wut li nu fi doon wut. Ma laaj ko 
ne ko: «waaw yaw ngôor si, ku la moom?» Mu tudd ku ma 
xam ei Quraysin, mane ko: «Ndax sa gâttyi amnan meew?» 
Mune: «Waaw». Mane ko: «Ndax man nga nu eee rattal?» 49 
Mune: "Waaw". Ma digèl ko, mujâpp am xar. Ma digèl ko mu 
faxas yanaat ba, digèl ko yit mu faxas ay yoxoom, mu faxas 
ayyoxoom dâldi may rattal. 

49. Dafa bokkoon ei baaxi araab yi nuy bana gantu kuy tukki ta bégg ei 
meewum seeni gètt ak seeni giléem. Danudaa xamal seeni samm 
lôolu, daa leen digêl nu bana gantu kenn kuy tukki bu béggée ei meew 
mi.Ci lôolu laYônént bi YallanakoYalladollixéewél akmueedi waxe naa: 

«Natt nii Yâlla du waxak noom yawmal qiyaam: ku gântu 
doxandéem bu bêgge naan ta mu am ndox, ak kuy jaay wax ea lu 
amul waat ko, ak ku jaayanteek njiit waaye bu ko dee jox la koy 
déggélbuko joxulduko déggeb (Abû Dâwûd, buntub Al- buyû'). 





rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Fekk vvutèlôon naa Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc ab gutt bun muuré bunt ba ab morso, ma sotti ndox ca 
meevv ma ba suufga sedd ma Yôbbu ko ca Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc dajeek mu yeevvu mane ko: "Naanal, 
yavv Yônéntab Yâlla bi". Mu naan ba sama xol sedd. Ginaavv 
ba mane ko: “Dem jotna kat, yavv Yônéntab Yâlla bij mune: 
"Waawaaw". Nu dâldi jôg dem ta fekk gaana nanga nu 
doon wèr waaye kenn dabu nu ci kudul Surâgah ibn Mâlik 
ibn Ju'shum mu waroon fas. Mane hi nu doon wèr kat hingi 
nii dab nu, yaw Yônéntab Yâlla bi. Mune: 

"Bul am lu la naqari. Yâlla kat mingi ândak nun" 

(laayay 40 ed ci saaru At- tavvbah)" (Al- Bukhâri, buntub Ashâb an- nabi; ak 
Ahmad, xaaj bu njékk bi, xétu 2 eel ). 

Saaba yi danoo vvormaaloon Yônént bi Yâlla na ko Yalla 
dolli xéewèl akmucc mâggaloon ko béggôon ko ca namu gènè 
mate ba am ci sax ku ku daavvul vvènneeti kavvaru jèem 
vvalla mu koy jârt ngir lu ko Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 

xéewèl ak mucc raayoon (Yèrél :AbûDâwûd, buntub As-salât). 

Lan moo gènè rafet xewxew boobee di wone ni 
soxnay saaba yi yâlla na ko Yâlla gèrèm bèggéwôon Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ak ni nudaan jângale seeni 
doom mbèggéel googee. Soxnay saaba yi yâlla na leen Yâlla 
gèrèm danudaa yedd seeni doom bun gèjée fa Yônént 
ba Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Ci lôolu la sunu sang 
Hudayfah ibn al- Yamân yâlla na koYalla gèrèm di nettlee naa: 

"Sama yaay damaa masa laaj ne ma: "Kan nga gèj fa 
Yônént ba Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc?" Mane ko: "Matna 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d begg yônéntab Yalla bi 'Talla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc 


ab diir de", mu yedd ma, mane ko: "Bayi ma madem fa 
Yônént ba Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc jullée fa timis 
naan ko mu jégglul ma Yalla man ak yaw". Madâldi dikk 
fi Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc, ândak moom 
julli timis, mu nekk fa ba julli gee doora dellu. Ma topp ci 
ginaawam, mu dégg sama baat dâldi ne: 

«Kii kan la? Hudayfah?» Mane ko: «waaw», mune: 

«Luy sa yitté? Yâlla na la Yâlla jéggèl yawak sa 

yaay» ( At- Tirmidi, buntub Al- manâqib; ak Ahmad, xaajub 5 eel , xètu 391 eel ). 

Bu dee mbirum sunu sang Bilaal nag noddkatu 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc bu neex baat ba, 
moom moo raw lôolu fopp. Ndax bi fi Yônént bi Yalla na 
koYalla dolli xéewèl akmuee bâyyikoo dafa melne danoo dagg 
lâmminam nanguwuta ubbéeti giminèm, Mâddina mel 
ne lu xat ei moom. Abôo Bakar yâila na ko Yâlla gèrèm, eig 
xilaafaam, bèggôon naa délôosi fâttliku yu neex yooyee 
noddug Bilaal di fâttli, mu sâkku ei moom ay yoon mu 
nodd waaye Bilaal moomee soppoon Yônént bi Yâlla na ko 
Yâlla dolli xéewèl akmuee da koo jégglu ne ko: 

«Yaw Abôo Bakar, amatuma xemmemtéef ei nodd 
ginaaw Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee; kon nag 
bu ma ga, bâyyi ma nii rek». Waaye sunu sang Abôo 
Bakar yâlla na koYâlla gèrèm dafa sax di ko sâkku ei moom rek 
ngir mu fâttli xeet wi waxtu yu neex yawoon ea jamonoy 
Yônént bu tedd bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, mune ko: 


«Ndax dangay xan xeet wi noddkatub Yônént bi ninu 
leen xane Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc?» 



<^55^, 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Dogu gii nag taxna Bilaal yalla na ko Yalla gèrém manatula 
gântooti, mu daldi sègg rongan yay tuuru mu yéeg ca 
sooroor ba ngir nodd fajar, waaye fattlikuy bis yu texe 
ya mudaa èndak Yônént bi Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
danoo njékkènté ci kanamam mu noyyi noo gu mag gu 
xoj kèddoom ba mènuta yèkkèti baatam ngir nodd mu 
dèldi dèpp. Abôo Bakar nag doguwaatul ci mu nodd. 

Bilaal mènuta desaat Mèddina lu èpp loola, ndax 
Mèddina dafa feesak fèttliku yu mu fonk yu koy fèttli 
èndam ak Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Moo tax 
ba nu jullée suba ba noppi rek dafa dèldi génn ca saa sa 
dellu Dimasq. 

Bilaal nag yalla na ko Yâlla gèrèm bokkna ci xare yu bari 
ngir bèggè daanu ci toolu xare fekki Yônént bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, waaye Yèlla dafa dogal saa bu 
demee rekk déllusi dara du ko jot. Ay at jèll ci nôonu, ba 
ci mbas ma dugôon Dimasq ta naar fukki junni ak jurôom 
faatuwoon ca Yèlla dogaloon na Bilaal yâlla na koYâlla gèrèm 
mucc ca. Waaye la mu doon dund lépp xolam mangadoon 
yèkkamtee dajeekYônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak mucc. 

Am bis nag mu gént gis Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli 
xéewèl ak mucc, Yônént bu tedd bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc ne ko: 

((Bilaal, lu waral gêjé gii? Xanaa nag jotagul nga 
seetsi ma?» Bilaal dèldi yeewu, war waruwaayam, dem 
Mèddina. Mu dikk ca barabu Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl akmuee, dèldi tèmblee jooy di ea raay xarkanamam, 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d begg yônéntab Yalla bi 'Talla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc 


Asan ak Usaynu yalla na leen Valla gèrèm noom niy xet gu neex 
gu âjjana di sèti Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
daldi nèw fi moom, mu tèmbli di leen taf ci boppam di 
leen fôon. Nune ko: 

«Bilaal, danoo bèggè dégg sag nodd». 

Mu nangu, dâldi yéeg ca kaw, taxaw. Waaye ba munee: 
"A\- Lâhu akbar, al- Lâhu akbar'' Mâddina dâldi yèngutu di 
rajraji. Ba munee: "Ashhadu an lâ ilâha illa-l Lâh" rajraj ja 
yokku. Ba munee: "Ashhadu anna Muhammadan rasûlu-l 
Lâh" mâggat yu jigéen ya tèjuwôon sax génn, nit na 
ne: «Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc déllusina". 
Maseefuta gis ci Mâddina bis bu baree ay jooy ne bis 
boobee ginaaw Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee. 50 

Saaba boobee soppoon Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee bâyyikoona fi ea Dimasq ba mu amee lu jege 
jurôom mbenn fukki at. Ta ba muy dem manga ândag 
mbégté di baamu wax jii: 

«Êllég nu dajeek soppe ya, Muhammad ak saabam 

ya». 

Soxnaam doon jooy naa: "Wèy man!" Waaye moom 
mi xolam feesewoonak yâkkamtee daje ak Yônént bi Yalla na 
koYâlla dolli xéewèl ak muee aki saabaam, moom manga ândoon 
ak mbégté di baamu naa: "Aka maa bég?" (Ad- Dahabl, 
Siyar a'lâm an- nubalâ, xaaj bu njèkk bi, xètu 359 eel ). 

50. Yêrél: Ibn al- athir, Usdu-I ghâbah, xaaj bu njékk bi, xétu 244 eel ak 
xétu 245 eel ; ak Ad- Dahabi, Siyar a'lâm an- nubalâ, Bayruut, 1986, 
xaaj bu njékk bi, xétu 357 eel ak xètu 358 eel . 





rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ta noongi gis mbèggéel gu tar gii saaba yu tedd yi 
amoon yâlla na koYalla gèrém mu leer nann ci ni nudaa tuxale 
addiis yu tedd yi. Bu saaba yu tedd ya yalla na leen Yalla gèrèm 
daa nettli addiis bu tedd bu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc seen meloy xarkanam dadaa soppiku nuy lox 
ngir ragala waxal Yônént bi yâlla na ko Yâlla gèrèm lum waxul. 
Ci misaal, 'Abdu-I Lâh ibn Mas'ûd yâlla na koYalla gèrèm lox gu 
metti da ko daajâpp bu masaa ne:"Yônént bi yâlla nakoYalla 
gèrèm neena..." Nu bari ci saaba yi yit bun masaa nettlib 
âddiis danu eay teg ne: "Walla na mu ko waxe, walla lu 
melne lam wax, walla lu mel nôonu, walla lu jege lôolu», 
lôolu lépp ngir ragal njuumtel doomu Aadama rek (ibn 

Mâjah, ubbiteg téeré bi). 

Li Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee doonoon 
yônént bu mâgg taxna ba dâttub tândarma ba mudaa 
taxaw di xutba ba mu ko bâyyee dafa jooy. Am ndox yit 
génnna ea digènté waaraamam ya ngir aw xeetam naan. 
Ndox mi mudaa desal yit dadaa faji wopp. Na bokkoon 
ak moom di jèfèndiku yit déggnan tib ba di sâbbaal ei 
loxoom 51 . Ba leegi amna lu bokk ei kawari sikkimam bu 
tedd ba ak kawaram gu tedd ga lu nuy dene ei minbari 
jâkka yi ândak worma ak weg ngir bârkeelu ei moom Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 

Mooy njiitu nit ni bu nu leen dajalee yavvmal 
qiyaam. 


51. Ci lu aju ei xarbaaxyii akyu dul rioom, yérél Al- Bukhâri, buntub 
al- manâqib. 

- 







Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Yalla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc rvsMnw 


Ta mooy kiy ramm niy defi bâkkaar, 

Ta mooy kiy metiitlu di yég metiitu aw xeetam di 
wax naa: Sama xeet wi, sama xeet wi... 

Ta bu boobaa raayab ngérém ba eay yoxoom lay nekk, 

Yônént yéppit ei keram la nuy kerloo, 

Loxo biy njékké ubbi wunti âjjana yi loxoom lay 
don Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 

Lan moo gèné rafet li Ash- saykh Ghâlib di vvayantoo 
bi muy melal mbir mii naa: 

Sa xutbé yi deef koy jâng ei kaw minbari âllaaxira, 

Saw yoon ak sag ramm ak sa wax dara du leen 
gâllankoor bis péne ba, 

Sag dikk gu tedd gi na ea aras dan koy séentu ak 
mbégté mu mag, 

Sa tur yu tedd yi deef koy tudd jamono june ei 
suuf ak ea asmaan, 

Yaway Ahmad, yaway Mahmûd, ya way Muhammad 

Yalla na la Yalla dolli xéewèl ak muee, yaw sama sang! 

Yaway kilifé gi nu Yâlla Mu tedd mi ta mâgg dégérélal, 
yaw sama sang. 


Mbéggéel giy walwali ei Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli 
xéewèl ak muee ginaavv saaba yu tedd yi yâlla na leen Yâlla gèrèm 


Cofeel googee ak mbèggéel googee neel ki doonoon 
yèrmèndéy bindéef yépp di yônéntab boroom bindéef yi 



<^55^, 





Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, dafa wéyôon di sottiku bari 
lool jém ci géejug jokk, ngir liy maye texeg âddina ak 
allaaxira mooy bègg ko. 

Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mingi leeral ci 
addiisam bu tedd bi ne ni ko sopp bégg ko danu fiy des 
ba yawmal qiyaam, di wax naa: 

«Bokkna ci ni ma gênê bêgg ci sama xeet wi nit 
non danuy dikk sama ginaaw ta ku ci nekk gisoon ma 
jaralna ko alalam ak njabootam» (Musiim, burtubAi-jannah; ak 
Al- Hâkim, xaajub 4“', xétu 95 eel ). 

Kon, yaw sunu boroom, yalla nanga nu boole nun 
ni néew doole ci ni âddiis bii émb. Aamiin! 

Misaal moomu nag day leeral nann ne bègg Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc daana jéggi metiit yi ak 
nattu yi ak musiba yi nga xamne day jeex rekk, batax 

'Abdu-ILâh ibn al- Mubârak di nettli naa: 

«Damaa nekkoon fa Imaam Maalik mu nuy nettli 
èddiisi Yônént bi Yalla na koYalla dollixéewèlakmuee. Bi muy nettli 
nag mandargay jaxasoo ak metiitlu feen ei xarkanamam, 
aw meloom soppiku, xarkanamam mboq, waaye dogul 
addiis ba da koo mottli. Ba nit na tasaaroo nag ma laaj ko 
ne ko: 

«Yaw Maalik miy baayi 'Abdu-I Lâh, tay gisnaa ei yaw 
mbir mu yéemé». Mune ma: 





«Waaw, bi may jângle jiit damaa fett fukki yoon ak 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d bégg yônéntab Valla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc > 


jurôom mberm. Ma mun lii iépp ngir maggai âddiisu 
Yônént b/Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc» 52 . 

Imaam Maalik yit daawul war waruwaayam biir 
Maddina ngir wormaal suuf si Yônént bi Yalla na koYâlla dolli 
xéewèl ak mucc daan dox ci kawam. Bu ko kenn masaa laaj 
lu aju ci âddiis dadaa dem jâpp, kaalawu, laal gètt, toog 
ci bérèb bu kawe, door koy tont. Dadaa waajal boppam 
yit ngir teeru leer giy jôgé ci Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc. Bu masaa di jottli wax ju bârkeel ju Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc da ko daa jox yitté ju mat 
ta daa teggiinu teggiinu gu mat. Bu masaa toog ca barab 
bu tedd ba, dadaa suufeel baatam. Ba fa xalifa bii di Abû 
Ja'far al- Mansûr waxee kaweel baatamm da ne ko. 

"Ée yaw xalifa bii! Suufeelal sa baat fi tolluwaay bii 
nga nekk, Yâlla kat dafa tere wax ci kaw ci teewaayu 
Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, ta moytuloo gii 
ak tere gii ca saaba yu tedd ya la jémôon hoorn na nga 
xamne noo la épp ngénéel akteddnga". 

Batay Imaam Maalik mingi jéggèl kilifa ga jiitéwôon 
Mâddina ta toonoon ko, ne ko: 

"Man kat rusnaa bis péne may layook kenn ei séti 
Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee". 

Kii di Ahmad Yasawii di kenn ei njiit yu mag yi 
soppoon Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewèl ak muee bâyyiwoon 

52. Al- Manâvvi, Faydal- Qadir, Bayruut, 1994, xaajub 3 eel , xétu 333 eel ; 
akAs- Suyûti, Miftâh al-iannah, xètu 52 eel . 





<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


na wèr bam amee jurôom mbenn fukki at ak natt ngir 
eofeelam ak mbèggéelém neel Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl akmuee, ngirYônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ei 
jurôom mbenn fukkéelu atam ak natt la fi bâyyikoo. Mu 
wéy di gindée eib bérèb buy nuru bammeel lu mat fukki 
at ba bamuy génn âddina. 

Imam Nawawii yit, di boroom xamxamu addiis ba di 
boroom xamxam bu mag ba, jèfèndikoowul xaal giirug 
dundèm ngir li mu xamutôon nan la Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak muee daa jèfèndikôo xaal. Ta ba miy def 
loola la taxoon mudoon ko def mooy ragala def lu Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee defutôon. 

Njiitul réew mii di Saliim mu njékk ma nag ta 
bokkoon ea na nudaa wax Usmaaniyoona ta jiitéwôon 
èddina sépp moom dafa jokkoon boppam ei Yônént bi 
Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, gisoon yit ne wèlliyu wune 
moo féeté kaw nattuwaayi èddina yépp, mudèldi ne: 

Bu nit jiitéé âddina, lôolu xéccôo ak xeex rekk la 
bu dara nekkul ea biir 

Bu nit doonee nag kuy toppe tay bégg ab gindikat bu 
déggdégg lzolu moo féeté kaw ta gén ta épp qiima lune. 

Moom nag day wone ei bèyit yii ag nammeelam ak solos 
muyjege buntubYèlla MuteddmitamâggakYônéntam bi. 

Bu yèggoon, danudaa yatt ei jaaro yi aw bèyit walla 
waxi ikamjujôgéei kenn ei ni am ikma.Soxna Yazmi'Âlam 
di wayjuru kenn ei njiiti usmaaniyoon yi dafa yattoon ei 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d bégg yônéntab Valla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc > 


ab jaaroom wax juy leeral ne Yalla Mu tedd mi ta mâgg dafa 
bind âddina jii ngir terale ko leerug Muhammad gi ak 
wormaal ko. Ci lôolu lay waxe ne: 

Muhammad Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc feenna ci 
jamono ngir méggéel gi ko Yalla bégg, 

Mbéggéel gu Muhammad Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc nekkul nag aw yiw du ca nekk, 

Ci feenug soppe bi ci jamono nag la Yazmi 'Âlam 
âgge ci Boroomam. 

Bu dee waykat bu mag bii di Fudûlial- Baghdâdi nag 
moom day wone yègyègu biirèm ci wayam wu siiw wii 
mu tuddé «Ndox», muy wax ne: 

Yaw bét bi, bul tuur sa rongoon yi ci sawara wi ci 
sama xol. 


Ndax ndox du mana fay tâkktâkk loolee jôgé ci 
sawaraw mbêggéel. 

Xamuma melow asamaan si, ndax asamaan si 
melow ndow la yore walla boog rongoon yiy sottikoo 
ci sama bét noo ko def géej mbâmblaan. 

Kiy topptoo tool bi bu yaboo mu jémé ndox mépp 
ci tôokôor bi ba tool bi yâqu ta bum sonal boppam, 

Ngir bu roosewoon junniy tôokôor yit tôokôor 
yôoyu dun génné tôortôor bu nuru sa xarkanam bi, 
yaw Yônéntab Yâlla bi Yâlla na la Yâlla dolli xéewèl ak mucc. 


Yéen sama soppe yi, bu ma faatuwoon ta fôonuma 
naari yoxoom yu bârkeel yi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc, 



<^55^, 




rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Kon nangeen defar ab kopp ci suufus sama 
bâmmeel ta ngeen jox ci ndox soppe bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak mucc, kon ci nôonu danaa fôon naari yoxoom 
yu tedd ya. 

Ndox yi kat danuy daw di dox ta dun taxaw mukk 
ngir fôon péndub sa naari tânk yu bârkeel yi, 

Ndoxmikatcofeelamagyégyégêmaknammeelam 
neel la yaw Yônéntab Yâlla bi Yâlla na la Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc noo tax muy daw ta yégu ko, bu dôorée boppam 
ci doj wii dôor ko ca wee, bu ko dôorée ci xeer wii dôor 
ko ca wee. 

Sulaymân Shalabi mingi wax batay di wone ne jant bi 
dadoon wèndéelu di wèrYônént bi Yalla nakoYâlla dolli xéewèl ak 
mucc melne lèpplèppaa buy biiw di wèrug leer, muy wax naa: 

«Moom mooy leer gi jant bi di wéndéelu di ko wér». 

Bu dee njiit li bokkoon ca usmaaniyoona ya di Ahmad 
Xaan nag moom dafa nataal ca kaw kaalaam ga tânku 
Yônént bi Yâllana koYâlla dolli xéewèl ak mucc bu tedd ba ngir mu 
ko koy fâttli bam man eee ame ag yokk, ei lôolu la defe 
way yu muy waxe naa: 

Aka neexoon may teg ei sama bopp bi ba fâww ni 
ma eiy tege sama mbaxana, 

Jeexiit joojee, jeexiitu tânku Yônént bi Yâlla nakoYâlla 
dolli xéewèl ak muee bu bârkeel ba moom mi tiim yônént 
yépp ni mbaxanay tiimé bopp, 

Kon boroom jeexiitu tânk bi mooy tôortôoru 
tôokôoru Yônént bi. 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc nmmmsr> 


Yaw Ahmad, doxal ta teg ci sa xarkanam tânkub 
«tôortôor» boobee Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. 

Ustaas 'Aziz Mahmûd Haddâi vvonena mbèggéel gii 
daldi ne: 

Sag dikk yèrmèndé la ak yègyèg ak sell ak lewet 
yaw yônéntab Yâlla bi, 

Sag feeh saafara la neel wérèdiy ni am eofeel, yaw 
yônéntab Yâlla bi, 

Nanga ramm Haddâi kon biir ak bitti, 

Moom kat mingi naan ta nekk ciw tiis ta nâkk 
pexe goy ei sa bunt, yaw yônéntab Yâlla bi. 

Waykat bii di Naabii nag ba jègg ga jôgée Mèddina 
di aji ba jege Mâkka, dafa jeexiitalu lool ndaxte kenn ea 
kilifa ya dafa tâllal tânkam mu jèm fa féetéek barab bu 
tedd ba ta tayu ko, mudâldi bind ay bèyit ea jamono ya 
muy jeexiitalu di ea wone na mu mâggale Yônént bi Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, mu ne: 

Moytula nâkki teggiin ndax fii kat taxawaayu 
soppeb Yâlla bi la, 

Fii mooy fi Yâlla di xool di taxawaayu ki nu tânn 

Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 


Yaw Naabii, duggèl ei barab bii ei kaw nga 
sâmmoonteek teggiin, 

Fii mooy fi nu sell ni di wèré di fi Yônént yi di fôon. 


Nammeel gu sell gii di walwali jôgé ei xol taxna 
noddkati barabub Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 



<^55^, 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


daanan jang lii di melal Yônént bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mueeei waxtuwjullig suba. Jublu gii mu jublu Yônént bi Yalla 
na ko Valla dolli xéewèl ak muee daana jeexiital bu baax ei waykat 
bii di Naabii bu ko defee muy dugg ea barab ba di jooy. 

Bu dee Muhammad As'ad nag, mi bokk ei sérin su 
mag yi ei jamono yu mujj yi, moom dafa wone ea anam ga 
génè rafet eofeel gu tar ga mudoon yèg ei wâllu Yônént bi 
Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee, daldi wax ne: 

Lolli bi dafa soppiku savvara ngir sa taar bi feen, 
yaw sama soppe bi, 

Tôortôor bi sawara la, rammtu mi sawara la, gub 
wi sawara la, suuf si ak dég yi sawara lan. 

Ceneeru sa xarkanam bu leer bi ne jant moo lakk 
ni la sopp népp, 

Ba tax lâmmin wi sawara la, dénn bi di sawara, ba 
ei gét yiy jooy ngir bégg la sax sawara lan. 

Ndax kon sawara wii wèr wépp du tee nu mana 
sang kii daanu ei waar wi ngir mbèggéel?! 

Yaram wi kat sawara la, eângaay li sawara la, ba ei 
sax ndox mi nu def gètt di ko sange kii daanu ei waar 
wi sawara la. 

Dara gènuta rafet yit way yi kenn ei waykati jamono 
jii bind muy Yaamaan Dada mi njèkkôona doon kereen 
maanaam nasaraan, waaye nag Yâlla da koo baaxewoon 
bam xam dèggdèggi Muhammad, mu wèlbètiku doon jullit 
bu nooy xol bayjooy lu bari ta bokkei ni soppYônént bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee eofeel gu tar. Mingi wax naa: 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc rvmmv 


Bu ma maroon lool ba faatoo ci âll yu tâng yi bay 
lakke duma yégu metiit, 

Savvara wu tar mooy tâkk ci samab dénn, ba beef 
sottiwon ci sama kaw géej mbâmbulaan yi duma yég 
ab sedd, 

Bu asamaan si tawoon sawara ma mar sawara 
woowee duma ko yég, 

May ma ag texe ci sa taar bi ndax lakknaa kat, yaw 
Yônéntab Yâlla bi. 

Dara dâqul texe bu nit ki gémmée ngir bégg la, 
joxe ag dundém yit ci saw yoon, 

Xanaa deesuma may ma dugg ci Lislaam, joxe 
samag dund ci sab étt, yaw mi ma moom?! 

Dana yomb lool ma jébbél la samag ruu ta fekk 
muy xéccu jém ci yaw ngir eofeel ak mbéggéel, 

May ma ag texe ei sa taar bi ndax lakknaa kat, yaw 
Yônéntab Yâlla bi. 

Séggnaa, damm samaw loos. Man kat maangi yég 
mbugél, ta saafaras sama jângoro mingi fi yaw, Samay 
tun wownan, lakknan ei sawara wi ta fekk mingi ei say 
tânk di la fâttliku, mayal texe ku tuuti kii saa bu ko sab 
xol béggée, 

May ma ag texe ei sa taar bi ndax lakknaa kat, yaw 
Yônéntab Yâlla bi. 


Dara gènuta rafet yit bèyit yooyee Kamaal Adiib 
Koor Kajoo Ogli wonee eofeel ak xérug na nekkoon ea 



<^55^, 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


asamaan ngir yéegé ga nu yéegéwôon Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl ak mucc ca asamaan bisub ranaan ga ak yéegé 
ga, mudâldi ne: 

Li asamaan am teraangay gis xarkanamam bu tedd 
ba guddig yéegé ga, 

Taxna asamaan dâldi réppéelu sujôot ci suuf 
sujôotu eant. 

Ak Jibriil (Ruu gu sell gi), ta fekk booba muy gaaw 
di sol yéréy armal guddi gu nekk, 

Ngir wâcc doon ganug aram bi di béréb bu sell biy 
dékkub Yônént bi Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 

Kon ku gis leerug xarkanamam bu taaru ba mel 
ne tôortôor dana noyyi bu baax wax ne aka neexoon 
ma gisaat ko ta ba mu koy wax fekk xelam demna ngir 
jaaxle akyéemu, 

Ta kon yit dana wedam ngir taarub xarkanamam 
ba ta dana yuuxu ea kaw ne Yâlla rekka man lii, Yâlla 
rekka man lii! 

Saaba yu tedd yi mujj doon jémm yu ranniku ngir nit 
népp, ndax danoo soppiku doon bidiw yu fés ei âddina 
si ngir li nu def jémmi Yônént bi muy seen royuwaay, ta 
nooy ni ko roy ei lépp ta am texe gu sax ga ak teew ga. 
Saaba yu tedd ya yalla na leen Yalla gèrèm nook nu baax ni ak 
niti dêgg yi, amnan ei jikkô yu tedd ak teraanga kem la nu 
manoona def lu leen jegeel ndam lu sax lu bindéef yi di 
Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc rvsmn&n 


Lan la nu am ci yègyègi xol ya 'Abdu-ILâh ibnZayd yalla 
na ko Yalla gèrém ak Bilaal yalla na ko Yalla gèrèm ak Al- Imâm an- 
Nawawf ak Ahmad Yasawii ak nu mel ne noom daan yèg? 
Lôolôo tax nu wara natt sunu tolluwaay ci bègg Yônéntbi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, wara âtte sunu bopp yit 
baxam sunug yayoo bokk ci xeetu Muhammad Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak mucc fan la toll. Naka nôonu yit warnanoo 
dundèl sunuy ruu ci biir mbèggéel googee di walwali ca 
jamonoy saaba ya yâlla na leen Yâlla gèrèm ba leegi. 

Li am nag moodi ne biri kilifay Lislaam yu mag yi 
nu tudd fii ay nattuwaay lan yuy diir mbagg jèmm yay 
nuruy bidiw. Li leen def ay bidiw nag ci xoli jullit ni nèw 
seen ginaaw ba ba âddinay tukki mooy taraayu eofeel 
ak nammeel ak jokku ga nu doon yèg seen digènté ak 
Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 


Nun nag xamnanu ne eofeel ak mbèggéel danoo 
mel ne naari buum yu jokkale naari xol. Boo bèggée 
doon jullit bu baax nag sârt bi mooy nga waajal sa xol ei 
lôolu. Xatxat yi nit di dund tay jii nag nâkka waajal xol yi 
ei lôolu moo ko waral. Lii moo tax yit jikkô yu rafet yu bari 
réer, bânneex sânk ko. Bu fekkee nag jublu yépp ak xalaat 
yépp ei bânneex ak âddina lan jèm, kon kenn du am fum 
jaar ba mana kaweel ruuam. 


Nit manuta yèkkètiku jôgé ei eofeel giy misaal rekk 
âgg ei eofeel déggdègg, niki nga xamene Qays mi nudaan 
dâkkentale"Dofub Laylaa"manuta âgg ei Yâlla ei yoonam 
wa mu tâmblee ei Laylaa lu dul mu tâggat xolam bam 
mana am dèggdèggi mbèggéel. 



<^55^, 




<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Nit nag tay aajowoona lool mbèggéel gii.Ta li waral 
toon yépp ak bèkkaar yépp ak jèf yu naaw yépp mooy 
nèkk mbèggéel gii. 

Mbèggéel dèggdègg ni ngi natt ab tolluwaayam ci li 
muy jaral boroom eiy eoono aki jafe jafe ngir ka mu bègg. 
Ngir ku ag mbèggèm tar dana èttana nèkk bakkanam sax 
ngir ka mu bègg ta du yèg ne defna dara, xanaa kay day 
yèg ne dafa fay bor rek. VVaaye nag ni xamul mbèggéel 
dèggdègg, ta amun eér ei eofeel gii, yayoowunôo ègg 
eig mat ta nèkknan seeni xol yit alag leen ei ron noteelu 
bènneex. 


Jèl gi nitjèl ndénkaan li dojyi gèntuwoon nag ag jagle 
gu Yèlla defal nit la. Sèrt biy tax jagle gii sotti nag mooy 
mana ègg ei dèggdèggi eofeel. Ndax xèccôo gi nekk ei 
ruug nit dèggdèggi mbèggéel gôogu rekk moo ko mana 
jeexal. Nit ki mat nag day laabal ruuam ei xemmemtéef yu 
rabe yi ta di ko defe ei may gi muy jèlé ei jèmm juy misaal 
di royuwaay, day def ab xolam yit dèr bu naat bob xol bi 
dafay mana jèkkaarlook naataange gi jôgé fa Yèlla. 

Sunu Boroom mingi wax ei téeréem bu tedd bi naa: 

"Ta ma wal ei ngelaw lu jôgé fi Man" (laayay 29 eel ei saaru 
Al- Hijr). 





Lôolu li muy firi moodi ne Yèlla day fèttli nit lu kawe 
li ko rènnale ta Yèlla jox ko ko. Bu lii ko rènnale ak nité gii 
manee èggale ki gèm eig mat gog mbèggéel ak eofeel 
noo koy jur, bu boobaa la xol bi di tèmblee dox jèm ea 
bôot ya jôgé fa Yèlla. Ci lii la bôoti li nuy wax dèggdèggi 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo ci bégg yonéntab Yalla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewél ak mucc rya&tmv, 


bir yi ak nit ak bindéef yi di feene, nit ki nekk jeexiitu xol 
bu mucc. 


Bu jaam bi âggee ci nor gii ak mat gii ci lay tambli 
di seet aka muri kiiraay liy dox digèntéem ak Yalla ta 
eâggante di ko waral, ei lay ame yit ab eér ei «Dee giy jiitu 
dee» ba du gisati taarub âddina ak bègg âddina giyjeexi, 
bu ko defee mu génné âddina ei xolam. Nii yit la ruu gi 
di yègé bânneex beef manuta melal ei jege Yâlla Mu tedd ta 
mâgg mi ko bind. 

Ni mosul eafkag dèggdèggi bègg nag noom 
manunoo bètt xemmemtéef yu rabe yi nekk ei nit - ta li 
nu ei jublu mooy bânneexu bâkkan - manunoo dox yit 
jèm ea malaaka ya. Xolub ki amut ag bègg nag - maangi 
jublu bègg Yâlla - dafa mel ne suuf su bekkoor. Xam Yâlla 
ei bègg ko la nekk. Cosaanu mbèggéel yit mooy xam 
Yâlla. Ndax mbèggéel mooy eosaanu bindéef yi. 

Yèrmèndé ji jôgé ei Yâlla ta xettli nit eig suufe akug 
doyadi yôbbu ko eig texe mooy Yônént bi Yèllana koYâlla dolli 
xéewèl ak muee, moom mi won nit royuwaay bu rafet. Yoonu 
dèggdèggi texe nag giy sottee ei jéema am dèggdèggi 
mbèggéel akug jeex ei moom Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
ak topp njubèm gi ak jaar ei yoonu mbèggéelam. 


Ndax Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mooy 
liy seral xoli bindéef yépp di sababu amug bindéef yi. Ta 
moom neewant gu kawe la gu jôgé fa Yâlla Mu tedd mi ta 
mâgg. Ta mooy kiy gindée di jokkale digènté jaam bi ak 
Yâlla Mu tedd mi ta mâgg. Ta moom ba mu faree jèmmèm ei 
tolluwaayub li mu nekk jaamub Yâlla ea nekkiinam yu 



<^ 55 ^, 




Muhammad yônéntab Yâlla bi 


kawe ya Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc yeef manuta leeral 
aka xamle, moom kat Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc mooy 
sunu misaal ak royuwaay bu kawe ci nekkjaamub Yalla Mu 
teddmita mâgg. 

Cig gattal, moom Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
yèrmèndé lawoon ak eofeel gu èmb bindéef yépp. Xol yi 
sopp yi ko nangul yit fu nu toll dan koy bègg mbèggéel 
gu tar, jamono ju nekk yit danuy am nammeel gu tar ei 
âgg ei moom jokkook moom ei anam gu kawe. 

Mbèggéelam nag day gèn di feen lu xol bi di gènè 
wékku ei moom rekk ândak di yèkèti baat boobee naa: 

«May ma ag texe ei sa taar bi ndax lakknaa kat, 
yaw Yônéntab Yâlla bi» 

Nii nag la mbèggéel gi soppiwoon kilifa yii di Bahâ 
ad- din an- Naqshabandi, ak Yûnus Amrah waykat bu 
siiw bay nitu Yâlla, ak Jalâl ad- din ar- Rûmi def leen ay 
bidiw ei asamaani dègg. Ci eofeel gii yit la sunu kilifa 
Jalâl ad- din ar- Rûmi jéggée ab jéegô jèm ei texe gi sax 
tay gu dèggdègg. Texeem gi nag mooy yoon wi jèm ei 
«Boroom kâttan gi dara ténkul» tay ki fi nekk naka jekk 
ta fiy des ba fâww moom Mu tedd mi ta mâgg. Kilifa yii danoo 
tinkikuwoon ei jéngub yaram wiy jeexi, danoo doxoon 
yit jèm ei luy tax nu am dund gu sax, ta dund gu sax rekk 
moo doonoon seenug texe. 

Akay lu mana nekk nit ki di yèg texe gu dèggdègg 
ei biir ni seenug dund di am fu muy yam! Yoonu texe gu 
sax gi nag mooy nga jèmèlé sa mbèggéel ak sa eofeel 





Ay wax yu am doole yu nuy wayantoo d bégg yônéntab Valla bi Vâlla na ko Vâlla dolli xéewel ak mucc rvsmmi^- > 


ca ka ko yayoo. Ci misaal, baati sunu kilifa Jalâl ad- din 
ar- Rûmi yooyee muy wonee fa texeem ga jôgé ci wall 
gii, banaa: 

«Man jaamub Alquraan laay doon liféek may 
ândak samag noo, ta maay suuf si tânki sunu sang 
Muhammad Yâlla na ko Valla dolli xéewèl ak mucc di tege. Ta ku 
nettli ci man ludul lii, lum tuut tuut, kon séqumaak 
moom dara séqumaak waxam ja dara». 

Nga nekk suuf si tânki Yônént bi Yâlla na koYalla dollixéewèl 
ak mucc di joggi ta aw yoonam jaral la sa bakkan li muy 
firi mooy nga di ko topp sa giirug dund gépp di topp 
Sunnaam ci mépp mbir, ta nga taqook eofeelam foo toll. 

Bu lôolu jâllee yit weneen yoon wiy yokk sunug 
jarinu ei bègg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee di 
dègèral buum gi jokkale sunuy xol ei moom mooy di julli 
ei moom di ko naanal, ei def ko ab dog bu muy saxoo. 
Yoon wii nag mooy yoonu taqook li taawu leerug bindéef 
yi Muhammad Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ea anam ga 
yell ei moom. 

Li nu wara fâggu ngir topp leerug bindéef yi 
Muhammad Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mooy sângoo 
yègyègi xol ya jôgé fa moom, ta def julli ei moom ak 
naanal ko muy dog bu muy def bis bune. Li waral lôolu 
moodi ne julli yooyee ak naan yooyee day dègèrèl sunu 
jokkoog xol ak moom,di leeral sunuyxol yit ei mbèggéelu 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee. 







JULLI AK NAANAL YONÉNT BI Yâlla na ko 
Yâlla dolli xéewél ak mucc YU TEDD YI 


Yalla dafa giin ci dundug Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewél ak mucc ci Alquraan ju tedd ji, dafa tuddèndôo turèm 
wu magg wi yit ak turu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
mucc. Dafa sârt yit jaam bi gèm ne ab yônént la ngir mu 
doon jaam bu gèm dib jullit, nanguwul yit kenn di yèkkèti 
kâddoom ci teewaayu Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc. Bèggul yit kuy tudd turèm wu bârkeel wa ni muy 
tuddé tur yépp rek. Bu lôolu jâllee yit Yâlla Mu tedd mi ta mâgg 
waxna ne day julli ci Yônént bi Moom aki malaakaam, mu 
digèl yit aw xeetam nuy julli ci moom di ko naanal lu bari 
xéewèl ak mucc. Yâlla dâldi wax ci téeréem bu tedd bi ne: 


«Yâlla kat aki malaakaam danuy naanal Yônént bi; 
yéen ni gêm deeleen ko naanal xéewèl ak mucc» (laayay 

56“' ci saaru Al- ahzâb). 


Saaba bii di Ubayy ibn Ka'b mingi nettli naa: 

Yônént fc>/ Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc dadaa defbu nu 
xaajee guddi gi natti xaaj ba naaryi jâll mu jôg dâldi ne: 



«Yéen nitni, deeleen tudd Yâlla di ko fâttliku, deeleen 
tudd Yâlla di ko fâttliku, tukkitég âddina kat agsina ba 




julli ak naanal Vônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc yu tedd yi 


noppi, dee dikkna ak la mu lâmboo, dee dikkna ak la 
mu lâmboo». Ubayy ne mane ko: Yaw Yônéntab Yâlla bi, 
man de danaay baril lu may julli ci yaw di la naanal, lu 
toll nan laa la wara jagleel ci sama naan nag? Mu ne: «Lu 
la soob». Neena: mane kon neenteelu xaaj bi. Mune: «Lu 
la soob rek; waaye boo ko yokkee mooy gên ci yaw». 
Mane: kon genn wâll gi. Mune: «Lu la soob rek; waaye 
boo ko yokkee mooygên ciyaw». Mane: kon naarixaaj ci 
natt. Mune: «Lu la soob rek; waaye boo ko yokkee mooy 
gên ci yaw». Mane: kon dama layjagleel sama naan gépp. 
Mune: «Kon de deefna la fegal sag jaaxle faral la say 

bâkkaarn (At- Tirmidi, buntub Al- qiyâmah). 

Ci anam gii la ni soppoon Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl ak mucc defevvoon julli ci Yônént bi di ko naanal muy 
dog bu seeni lâmmin di saxal. Ngir julli ci Yônént bi di 
ko naanal mooy yoon wi bégg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc di mana dollikoo ci xoli ni gèm. Li am nag 
moodi ne topp Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc 
ci anam gi yell ci moom ak yit jarinu ci nekk gi mu nekk 
royuwaay bu rafet bi, man naa sottee ci lu amul sikki 
sèkka ci xam ta dégg 

dèggdèggi Alquraan ak Sunna. Ta lii mingi sottee ci 
jege jegelu eig xôot jikkô yiy misaal di royuwaay yu sunu 
Yônént bi Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 

Kenn ei ni jeex ei bègg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee manuta melal Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèlakmucc na mu meloon dèggdègg. Kenn yit manuta 






<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


xam bindèm ba ak jikkôom yu kawe ya ci anam gi yell ci 
moom. Boroom xamxam yi ak xalaatkat yi ak ni rafet xol 
ak Jibriil Yalla na koYalla dolli xéewèl akmuee topp gu nu topp aw 
yoonam moo tax nu am teddnga ag maggaay, xéewèl yit 
li nu ko sâkkoo ei buntam moo tax nu am ko. 

Ci geneen wâll yit, naan ei ni ko teggiini Lislaam 
diglée day tâmblee ei sant Yâlla ak julli ei Yônént bi Yâlla na 
koYalladollixéewèlakmuee.Ta yitei naaryôoyu la naan dijeexe, 
ndax danoo gèm ne naanal Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli 
xéewèl akmuee maneesu kôo nâkka nangu. Lii moo tax nuy 
taarale njèlbéenug sunu naan akug mujjèm julli ei Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Maanaam danuy dègèrèlé 
naan julli ei Yônént bi Yâllana koYalla dolli xéewèl ak muee ngir am 
yaakaari nu nangu ko. Sunu sang Omar ibnul Xèttaab 
yâlla na koYâlla gèrèm mingi wax ne: 

«Naan de deef koy téyé digénté asamaan ak suuf, 
dara du ei yéeg liféek julliwôo ei sab Yônént Yalla na ko 

Yâlla dolli xéewèl ak mucc» (At- Tirmidi, buntub Al- witr). 

Amna bisYônént bi Yalla na ko Yâlla dollixéewèl ak muee dégg 
kuy naan eig julléem ta julliwul ei Yônént bi Yalla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak muee, Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 
dâldi ne: «Kii kat yâkkamtina». Ba mu noppee mu woo 
ko wax ko mbaa mu wax keneen ne ko: 

«Kuy julléeti ei yéen na tâmblee sant Yâlla kan ko, 
bu noppee julli ei Yônént bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee, 

bu noppee doora naan lu ko soob» (At- Tirmidj, buntub Ad- 

da'awât). 





julli ak naanal Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc yu tedd yi 


Tuxaleefna ci Ibn 'Abbâs nettli bu aju ci solos naan 
ci bârkeb Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, mu eiy 
wax ne: 

Yawôod ya dékkôon Xaybar danudoon xeexag giirug 
Ghatafân, ba nu dajee nu daan yawôod ya. Yawôod ya 
dellu naan naan gii: 

«Nun kat danu lay naan nga dimble nu ba nu daan 
leen, ei bârkeb Yônént bi ferul ijj ta nga digôon nu ne 
danga ko yônni ei nun ei mujjug jamono», neena: nudaa 
def saa bun dajee naan naan gii, nu dâldi daan Ghatafân. 
Ba nu yabalee Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee nag 
nu weddi, Yâlla Mu tedd mi ta mâgg wâcce ei seen mbir waxam 
jii: 

«ta lu jiitu danudaa naan ndimbêl ngir daan ni 
weddi» maanaam ei sa bârke yaw Muhammad «Ba la nu 

xamoon dikkée nag nu weddi ko; moo tax rèbbum Yâlla 

dana dal ei ni weddi» (laayay 89“' ei saaru Al- baqarah. Al- Qurtubi, 
xaajub 2“', xètu 27 eel ; ak Al- VVâhidi, xètu 31 eel ). 

Yâlla Mu tedd mi ta mâgg mingi waxak Yônéntam bu tedd 
bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ei téeréem bu tedd bi naa: 

«Yâlla du leen mbugèl moos ta nga nekk ei seen biir, 
Yâlla du leen mbugèl yit bu fekkee ningi jégglu» (laayay 
33 eel ei saaru Al- anfâl ). 

Ta waxi Yâlla jii kat ei mbirum bokkaalekat yi la 
wâcce. Bu fekkee nag bokkaalekat yi amnan teraanga ak 
jagle ngir nekk gu nu nekkoonak Yônént bi Yâlla na ko Yâlla 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


dolli xéewèl akmuee ei seeni jèmm rekk, kon li ni gèm mana 
am ei xeeti xéewèl yuy jôgé fa Yalla maneesu koo xalaat 
walla nu koy jeneer. Lu weesu lôolu yit, ni gèm li nu gèm 
wèccuwaay bu mègg bu Yônént bi Yalla na koValla dolli xéewèl 
akmuee taxna ba nuy am eér bi gènè duun ei bègg Yônént 
bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee giy dèggdèggi ngèm 
googee. Fii nag wax manuta leeral lépp. 

Ci lu wér, xolub ki gèm lu mu am ei bègg Yônént bi Yèlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee loola day kaweel wèccuwaayam 
bu èllaaxiraa di yokk yit texeem ak mbégèm mi muy am 
ei èddina. 

Lii lépp nag taxna nga wara moytoo fâttee julli 
ei Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee di ko naanal, 
ndax aajowoonga ag rammam bisub njaqare ga géné 
mag di yawmal giyaam 



















AAJO JIGÊNÉ MAG CIJÂNGUB XEL AK XOL 
MOOY JÊMM JIY MISAAL DIROYUVVAAY 


Liy def ci nit ag nité mooy yar bi jôgé fa Yâlla 

Yalla dafa def asamaan yi ak suuf si nuy ligéeyèl nit 53 , 
ta bayyiwul nit yit mu gèlèm di def lu ko neex ci bindéef 
yi ak ci boppam 54 . 

Lôolu li muy firi moodi ne Yalla day gindi nit ak 
bindéef yi ci yoon ak doxaliin yi mu tèrèl Moom Ya11a. 
Ta mooy ne Yalla Mu tedd mi ta mâgg dafa dogal dundug nit 
doon ag nattu digènté moom gim moom boppam ak li 
nu koy laaj ayjèfèm di ko ko jâppe. Laaya yu tedd yii ningi 
leeral mbir moomu naa: 

«Asamaan Moom moo ko yêkkêti ta moo teg 
nattuvvaay bi ngirngeen bana èppèl mbaa ngen di wâcc 
yoon bu ngeen di natt» (laayay 7 eel ak 8 eel ci saaru Ar- Rahmân). 

Laaya jii nag day feddli ne nit dafa wara ândak 
nattuwaayu Yèlla bi mu def ci bindéef yi. Kon nag nan 
la wara deme bi nga xameene genn jagadi amul ci nos 
bi ci moomeelug Yèlla gu yaatu gi? Lôolu moo tax nit 


53. Xoolal laayay 13 eel ci saaru Al-jâthiyah. 

54. Xoolal laayay 36 eel ci saaru Al- qiyâmah. 

-GNfjpga 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


vvaruta wâcc dègg ci jokku gi muy jokku ci Yalla ak dox 
gi muy dox jèm ci Moom. Ni xam Yalla nag noo gènè 
texe ci bindéef yi, ndax seen giirug dund danuy dund ci 
biir nattuwaay bu mel ne nattuwaay bii. VVaaye niy dund 
ci ludul ag yamoo ta seeni xol fees ak bânneex yiy jeexi 
ak sopp liy jeexi, nôonu nu sâggan lan ba bâyyiwun xel 
mbôotum seenug dikk âddina ak seenug jôgé âddina. 
Nôonu yit ândun ak tèrèliinu Yâlla miy aji bind ju mâgg 
ji ak nosam bi ci bindéef yi, ta xamun yamoo gu mâgg 
gii. Li ci metti lool nag moodi ne seenug dund mingi jâll 
ta bâyyiwunu ci xel xanaa di wèndéelu rek, bu dee seen 
âllaaxira nag moom pert gu mag lay doon. 

Moonede leeralug mbir mii mingi dèxènu ci dèggdèggi 
nit. Ta lôolu moodi ne bi nu yônnée nit âddina ngir nattu 
gii danu koo bindaale mana xemmeem lu baax ak mana 
xemmeem lu bon. Ndax nattu googee balaa doon nattu 
day fekk nit ki mana def lu baax mana def njuumte yit. 

Lii moo waral nit ki fum toll di yèg ab xèccôo digènté 
lu baax ak lu bon ci biirèm ak ci bittéem, ndax lu ci nekk ci 
noom naar day bèggè yilif nit ki. Ndax kat ag mbaax dafa 
nekk ci sunu biir ni ci ag mbon nekke, muy bakkan biy 
diglé lu naaw ta yareesu ko jubbèntéesu ko. 

Ci xèccôo bii, manmani nit yi mel ne xel ak xam ak 
nangu ak eoobare dunu doy ngir mbaax gi mana not féeté 
kaw, ndax manman yii bun doyoon Yâlla du dègèrèlé ag 
yônént sunu sang Aadama Yâlla na koYalla dollixéewèl akmuee miy 
baayi nit ni, konit du ko jox tèrèliini Yâlla yi ngir nit mana 
texeâddina ak âllaaxira.Ta yit Yâlla naka jekkdadaan wâcce 






Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


ay jèngleem aki yônéntam di gindi nit ni di leen jèmé ci 
dègg. Ci lôolu la waccee Moom Mu tedd mi ta mâgg téeré yi ngir 
dègèrèl xel ak xol, ci la warale yarub biir yit ci jaamam yi. 


Ndax xel day paakab naari boor; benn mu tiitèl nit 
ki yaqal ko walla mu dimblé ko ci jèf yu baax yi. Ta nit 
jèfèndikôona xelam ba agg ci «jubbènti gi gènè rafet» 
maanaam tolluwaay bi gènè kawe bi ab jaam mana 
âgg. VVaaye yit am xel waralna lu bari nit ki wècc ba ci 
tolluwaayu «noom kay noo gènè réer sax» maanaam 
noo yées mala yi ci wèllug xam. Bu demee nôonu nag day 
am yoon wu nu wara jaarale xel. Yoon wôowu mooy yar 
ko yar bu tegu ci li Yèlla wècce ak tegtali Yônént yi. Xel kat 
bu tènkôo ci li Yèlla wècce day èggale nit ci mucc. VVaaye 
nag bun xanee xel tegtalub li Yèlla wècce kon mujj gu 
naaw lay yôbbé nit. 


Nu bari ci toonkat yi kat woroomi xel yu kawe 
lanuwoon, waaye defnan naawtéef yu bari tuur deret ju 
bari ta seeni xel yeddun leen lum tuuti tuuti. Ndax toon 
yooyee nu defoon dan ko doon jèppe noom xel mu mat 
sèkk. Ci misaal 'Olaakôo bam èggee Baxdaad dafa labal 
ci géejug dijla neenti téeméeri junniy nit yu deful kenn 
dara. VVaaye yègul genn yedd gu ko xelam yedd. Ca 
Mèkka yit, lu jiitu Lislaam, baay yi daanan fob seeni doom 
yu jigéen di leen suul nuy dund ta fekk nu leen di xoole 
gèt yu yèrèmtèlu yoy xoli nday yi noom danu eiy dagg. 
Noom ray ab jaam ak dagg ag matt lan yamalewoon ei 
nattuwaayi seeni xel, ba sax danudaa jèppe loola seen èq 
ju dèppôo akyoon. 



<^55^, 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Nit nii kat amoon nan ay xel aki yègyèg ni nu ko ame 
nun, vvaaye seeni xel ag seeni yègyèg danoo beenu woon 
ba tax la eay juddôo di doon safaanub la nu ea doon 
séentu. 

Misaal yii yépp nag danuy leeral ne nit aajowoona ku 
koyjubbèntidiko yardikotegtalciwâllugaybèggbèggèm 
aki bânneexam yi nu ko bindaale yi eiy jarin ak yi eiy lor. 
VVaaye sârt bi rek mooy jubbènti gii déggôok bindub nit 
bi raxul. Lii nag mingi mana ame ei yar bu tegu ei li Yâlla 
wâcce, maanaam tegtalub yônént yi ak seenub woote. Bu 
dee safaan bi nag ta mooy bu jubbènti gi déggôowut ak 
sunub bind bi raxul, kon lôolu ay ak lor yu rèy lay jur. 

Jépp jikkô ju dègèr ei nit kat day far jikkô ja safaanoo 
ak moom. Bu mbaax notee mbon du amati jeexiit. Bu 
mbon notee jéema xoj mbaax. Nii la xèccôo biy ame ei biir 
nit ki di wéyé giirug dundèm. Lii moo waral Yâlla Mu tedd 
mi ta mâgg neewant nit ni baaxe leen yônént yi ak wâlliyu 
yi nu leen di tegtal di leen jângal. Nit ki yaroo ei yoxo 
yu xeren yu amug leer ak bârke nag mooy mana feenal 
taar ak mbaax gi nekk ei biirèm ei baaxeg Yâlla Mu tedd mi 
ta mâgg. Nit nu réer na yit ta doonoon ay rabi âll daanaka 
daan suul seeni doom yu jigéen nuy dund, nii la nu mujjé 
doon ay kilifè yu nité yu âgg ea tolluwaay ya gènè kawe 
ei yèkkètiku akdayo.Ta loola jubbènti aktegtalub Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee moo ko waral. 

Ndax nit ni kat saa bun toppee tegtalu yônént yi 
danuy doon jaam nu Yâlla gèrèm tay yayoo tagg. Ni nga 
xamne nag danoo jâllul ei nattu gi leen Yâlla di nattu ta 





Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


mooy xèccôo gi bakkan bi ak ruu gi di xèccôo, nôonu 
noom suufu na suufe mooy seenug mujj. Dundug èddina 
gi nag li tax nu amal ko mooy xool baxam naari jublu yii 
gu ci nit di sottal. Li am yit moodi ne bèggbègg yi ci biir 
nit ki yi eiy jarin ak yi eiy lor nooy jèmé nit ei menn ei yaari 
bir yii ei eoobarey boppam. Ta fi mu eiy jèm yit day aju ei 
fi xèccôo bii di mujj digènté bakkan bi ak ruu gi, vvaaye nit 
ki buy sottal mbir mii lu bari day jeexiital ei moom. 

Nit ki bu nekkee ei dèrub gâncax yu neex xet, xet gu 
neex moo koy muur. Waaye bu nekke ei bérèb yu xasaw 
yit xet yu bon noo koy lakkal. Lôolu li muy firi moodi ne 
nit ki li ko wèr maneesula tee mu jeexiital ei moom. Lii yit 
moo tax ei biir bindéef yépp nit gèn eée aajowoo tegtal 
ak yar ak laabal. 

Li am moodi ne nit ki bu tèbbee eig suufe giy sènk 
dundèm giy jeexi li koy waral mooy xèccôo ak safaanoo 
gu tar giy ame ei biirèm. Li waral safaanoo gii nag moodi 
ne jikkô yu rafet yi gènè kawe tay jegeel nit Yèlla dafa 
nekkandoo ei nit ak jikkôy rab yi gènè naaw yiy tax nit ki 
soree jublu li tax nu bind ko. 

Ci anam gii nag la biiri nit ni yaruwut yar bu rafet 
ta seeni xol xamun luy teewlu ak dal di mujj mel ne ay 
gott yu ay rab yu bari di dèkk. Ta kenn kune ei nit nii 
day lèmboo ei bindèm melow rab kem ay bèggbèggèm. 
Amna ei noom nu bariy pexe melne njèppaan, am ei nuy 
fèdde melne bukki, am ei nu xér nu mana dajale alal melne 
xorondoom, am ei nu am dagar di raye melne nèngôor, 
am ei nuy mètt di wal, am ei nuy muueu deret melne sax, 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


am ci nu lay reeal ta fekk ningi lay gasal kamb. Ta kune ci 
nii dafa ame ay jikkô yu nekk eiy rab yu vvuute. 

Nit ki nga xamne nag manuta xettli boppam ei 
kiliftéefug bakkan ak bânneex ta jaare ko ei yarub biir bu 
ko defee mudoon jémm ju muee ayib, ku mbirèm deme 
nôonu nag jikkô yu suufe rekk ta nâkk solo lay am. Wenn 
melovv rab kat man naa not nit ki, vvaaye man naa am yit 
yu bari ei meloy rab aki mândargaam not ko. Li ei épp yit 
bu seeni jaarjaar di feen ei seeni jèmm, kon ki rafet jikkô 
du jafe ei moom mu xam jèmm yooya, ndaxseeni doxaliin 
danuy mel ne seetu buy wone li ei seen biir ta muy seetu 
bu dèggu bu dul wone mukk lu wuuteek li am. 

Tèrèliin wi daa woote bokk lépp (kôminism) ta nu 
tabaxoon ko ginaaw bun faatee naar fukki milyogi nit, 
ndax doonutôon lu juddôo ei xol yu njaay âlle?! Tabax 
yu rèy (piraamid) yee ea Mesere (Esipt), ta ban leen di 
tabax ay junniy bakkan des ea ngir kenn nit ku nudaa 
wooye Firawna, ndax dun ay taax yuy fâttlee ag toon ak 
aw naqar?!Ta yii kat nu bari ei nit nu yègèdi ni danu leena 
jappe yuy jèmmèl jaarjaari nit yu leen di yéem ba leegi. 
Waaye bu nu leen nattee ei nattuwaayu dègg, ndax dun 
wone nataal bu njaay âlle bob day tiitlôo ni gènè soxar 
sax dâqa tuur deret dâqa toon di ub seeni bopp?! 

Lii lépp day wone ne bu ay nit yu ame jikkôy mbott 
jiitéwoon aw xeet yit danan soppi lépp muy ab déeg. Bu 
fekkoon ne yit nit nu yor jikkôy nângôor noo leen jiité 
kon darjar dugg xeet wépp aktiitaange akjaxasoo. Waaye 
xeet woowee bu ko ay nit âttewoon yu yor jikkôy gâncax 






Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


yu naat neex xet kon lépp dana soppiku doon ab dèr, nit 
ni am ag texe akug dal dèggdégg. 

Lii moo tax nit manuta nâkkyar bu tegu ei liYalla vvâeee. 
Ndax niy sori yar bii, doonte sax wonewun natal yu njaay alle 
yu mel ne yi nu tudd ei ginaaw, fu nu toll seeni jèf day njaay 
alle doonte sax amnan ay doxaliin aki jèf yu rafet yu wér. 

Ndax bépp taar bu nuy ame ei lu génn yar bu tegu ei 
li Yalla wècce ab diir rekk lay am waaye du sax. Ndax xeeti 
bèggbègg yi dèppôowutak bindub nit yépp ak naawtéef 
yépp yiy nekk ei ni nu xan yar bu kawe bi, danuy gaawa 
féey ei kaw rawatina nag bu jamono jafee ak bu bènneex 
yi jeqikoo ba féeté kaw. Ndax bakkan bi yaruwul day 
nuru muus mi xér ei rèbb janax. Muus moomee ba muy 
lekk nam yu neex yu bari ta wuute ya nu ko tegaloon ea 
kanamam dafa jekk jekki gis janax, mudèldi wacc nam yu 
neex yu taaru ya woon ea kanamam dèldi tèb topp janax 
ja. Kon beef yarul nit ei nattuwaay yi jôgé fa Yèlla kon 
bakkanam biy nuru muus mi day def ei xolam yu taaru yu 
bari ta wuute bu ko defee muy dèq janaxjum dajeel rek ba 
nit ki xèy alku. Bu nu xoolee dundug Firawna ak Namrôod 
danuy gis ne noom faatandoonan bakkan yu bari ay yoon 
ngir seeni xemmemtéef rekk yi yoroon ètteb janax ji. 

Yar bi tegu ei li jôgé fa Yèlla nag moom danuy digèl 
nuy lox saa bu nu ameelee ab jam èq ja gènè tuuti ni 
tèkk tèkkul sondeel bu ngelaw liy upp di yéngutôo. Kon 
nag nooy xalaate nim wara jèppe ray nit ei ludul yoon?! 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee èggna sax ei tere ku 
dagg earu garab buy dund. Ba muy dem di ubbu ji Mèkka 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


ngir yilif ko daa jaarale xare ba ci aw teggi ngir bana 
yèqal wenn rab wu manoona nekk ci yoon wi di nâmpal 
doomam. Nan fèttliku na Yônént bi Yalla na koYalla dolli xéewèl 
akmuee jaaxleewoon ba mu gisee paxum xorondoom muy 
tèkk ba mu wax ne: 

"Kan moo taal paxum xorondoom mii?" 

Usmaaniyoona yi naanoon ei naanuwaay bii yit nii lan 
taxawalewoon ay waqf yu bari yu èggoon ea njobbaxtan 
la, moo xam muy lu jém ei dimblé nit ni walla mu jém ei 
neewant bindéef yépp ei yèrméndé ja nu jèngewoon ei 
Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl akmuee, èggoon nan sax ei 
amal ay waqf yuy yittéwôo pajum rab yi. Bokkna ei jeexiiti 
neewant googee li nga xamne ni dul jullit ta daa nèw ei 
réewum jullit ni ta Usmaaniyoona yi jiitéwôon ko daanan 
koy nettli mudi ne muusyi akxaj yi nekkoon ei kèree yi jullit 
ni dèkk danudaan wèr ei biir nit ni ta dun ragal dara, yeneen 
kèree ya nag bu fa rab ya gisaa nit danuy gaaw daw. 

Misaal yi weesu day wone doxiinu nit ki yaru ak nit ki 
yaruwul. Kiy tuur deret di ko naan di ei suuxat suuf si nit 
la, kiy may deretam ku ko aajowoo yit di ko jox fèlôor nit 
la moomit. 

Akadig xeran dund gi nit ni am jikkô yuy jarin ak ni 
am jikkô yuy lor di dund ei kaw suuf ei benn barab! Bu 
laajee nu leerale mbir mii ei misaal nag danuy wax ne 
lii day nuru mbugèl miy dal kéwèl gu lewet gu nekk ei 
géttug rab yu rèy yu soxar yuy fèdde. Leeg leeg ab nay di 
dundèndôo akub tab, ku gètt xel ak boroom xamxam, ku 
bari yérmèndé ak toonkat.Tab bi moom ku am yèrmèndé 





Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


la ku vvoyof ku mana ligéeyal neneen ni. Ki gatt xel moom 
du dégg fi boroom xamxam bi di waxe. Toonkat bi moom 
day japp ne li muy def ag maandu la di jéféndikôo doole 
ci kaw ni mu nekkal. Lôolu li muy firi moodi ne ni seeni 
xol wow danuy dundèndôo ci èddina ak nit ni am ruuyi 
malaaka. Bi nenn ci noom di dund ngirxam Yalla Muteddmita 
mâgg doon jaamam yu koy topp di gôorgôorlu jaar ci yoon 
wi koy âggale ci Moom Mu tedd mi ta mâgg, neneen na noom 
nangay jèpp ne texe mooy di dund ta yor jikkôy bindéef yi 
gènè suufe ba seenug dund du doon ludul xér ci lekk ak 
bènneex ak daraja ak lu nuru yii ci biri èddina yiy jeexi. 

Tigi, ag nattu la gu jafe lool nuy dund ci jenn èddina 
ju woroom jikkô yi safaanoo yépp di dund. Waaye nit ki 
manuta nèkka jaar ci nattu gii. Ndax li taxa jôg nit dègg 
mooy am ndam ci nattu gii nu koy nattu ci èddina ba am 
ag jege Yèlla. Lii moo tax yit nit ki wara tèqalikook jikkô 
yu naaw yi ta rèngoo jikkô yu rafet yi, maanaam daa wara 
dund teraanga ji Yèlla def eig nité. 


Nit mi jôgé asamaan nag ngir ruuam ei suuf lan bindé 
yaramam. Lii moo tax bu ruuam di dellu fa Yèlla yaramam 
moom ei suuf lay delluji. Nit ki yit ei wèllu yaramam day 
yore melo yi nekk ei bindéef yi ei des. Lii moo tax day 
doon lu manuta nèkk ei moom muy jéema yar bakkanam 
yarubbiir, sellal bakkan bi, yilif bènneexam, dundèl ruuam 
kèttanal ko. Bu dee nag safaani yii moo nekk ei moom kon 
dumana muee ei saytaane mi ei bitti daan ko ak bènneexi 
bakkanam yi ei biir. Bu bobaa nag ruu gi day néew doole. 
Ci lôolu la laaya yu tedd yi di waxe ne: 



<^55^, 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«Maangi giin yit ci bakkan ak Ki ko bind bind bu 
yamoo, xamal ko ag kâeeooreem akug ragalam Yâlla. 
Ku kO sellal texena, ku kO tilimal SOOyna» (laayay 7 eel ba laayay 
1 0“' ei saaru Ash- shams). 


Sunu kilifa Jalâl ad- din ar- Rûmi mingi leeral kaeeoore ak 
ragal Yalla gi nekk ei biir nit ta laaya yi tudd leen, mu wax ne: 

«Yaw mii di jublu ei Yèlla boo béggée xam dégg 
nanga xam ne Musaa ak Firawna jôgunufi, waaye ningi 
dund ei sa biir ba tay jii, danoo nébbu rek. Noonrt naar 
nag danuy dékké xeex ei sa biir xol. Lii moo tax nga 
wara wèr ei sa biir naar nii nga xamne danoo noonoo». 

Sunu kilifa gi yit mingi waxaat ne: 

"Bul xool luy dundèl yaram wi bam èpp, ndax suuf 
rekka koy mujjé. Waaye kay deel jiitèl xool luy yar sa xol 
bi ndax moom day am teraangay yéeg fu kawe. Nanga 
dundèlé sa yaram tuuti ei nam yi teey ta lew, ndax kiy 
dundèl yaramam lu èpp li mu aajowoo day mujj daanu 
ei xemmemtéefi banneex bu ko defee mu néew doole 
torox suufe. Nangay dundèlé sag ruu nag ei dundub 
biir, ta ngay xalaat ei lu déggôo ak ruu gi ngir mu mana 
èndag kèttan ei dox gi muy dox jèm fa muy jèm". 





Bakkan bi yaruwul nag mingi mel ne garab gu reen 
ya néew doole. Mandargay néew dooleg garab ga day 
feen ea wânqaas ya ak xob ya ak mennet ma. Kon bu ag 
râgg nekkee ei xol bi dana feeni ei yaram wi jurèl ko lor. 
Meloy bânneex yii nag melne mbaneel ak kinaan ak rèy 
nooy yi aajowoo faj. Bu dee dafar jikkô yooyee di lore nag 





Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


mingi mana sottee ci tabbi ci digi Yalla yi ba noppi ta ngay 
wut ngèrèmul Yalla ci sa doxaliin ta ngay jub ni mu ware. 
Bu dee nag naari aajoy nit yi jiitu ngir mu mana nekke ci 
anam guy gèrèmlôo Yalla Mu tedd mi ta mâgg nooy: aajowoo 
am roytéef ak misaal, ak nangoo roy aka topp. 


Jeng gi nit di jeng jém ci wut roytéef ak jêm ci roy 

Nit de day aajowoo royuwaay ci mbirèm mépp la 
tâmblee ca ba muy doora juddu. Ndax xalaat yiy tabax 
dundèm yépp melne lakk ak diiné ak aada yi akjikkô yi ningi 
tabaxoo ci misaal yiy wone ngèmngèm yi ak jèf yi ak ci ni 
muy jappe misaal yooyee. Dèggla sax amna ay benn benn 
yu génn ci lii waaye daal lii mooy yoon wi népp di jaar. 


Ci misaal, nday ak baay lâkk wu nuy lâkk rek moom 
la seen doom di lâkk. Bu jâllee nag yeneen misaal yi muy 
gis man naa tax mu mana jâng weneen lâkk ba naar ba 
natt. Ci anam gii nag yar nit du ludul roy gu muy roy yu 
baax yi ak yu bon yi, ta roy googu di lun dèxèn ci bindub 
nit yeneen yuy jeexiital door eee dolliku. Ci nii la nit di 
jeexiitaloo ei baayam ak ndayam ji ko yar akug njabootam 
doora jeexiitalu ei mbooloo mi muy dund ei seen biir. Bu 
ko defee mu dugg ei biir mbooloo mi bokk ei, doon kuy 
jarine mbaa kuy lore kem la mu doon roy rek. 


Waaye nag bu fekkee jâng aw lâkk ak bir yiy feen yi 
ko nuru yombna nit ki yit, dana ami jafe jafe yu tar yu rèy 
ei tabax diinéem aki jikkôom ak biirèm. Ndax gâllankoor 
yi melne saytaane ak bakkan ak bânneex yi Yâlla sâkk ei 









<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


eoobareem ngir nattu nit, yooyuu dun bayyi nit ki mukk 
ta danuy def lun man ngir soril nit ki roy jikkô yu baax yi. 

Lii moo vvaral nit ni di jeexiitalu - ei luy jarin vvalla luy 
lor - ei ni nu jappe seeni njiit yi leen di gindi ngir jeng gi 
nit di jeng jèm ei roy ak wut royuwaay ta nu dèxèn ko ei 
seenub bind, danu leen di jéema topp yit ku ei nekk kem 
kattanam. Lii moo tax yit nit ni liféek yônént yi ak wâlliyu 
yi tabaxun seen diiné ak seeni jikkô ak seen biir, dun mana 
muee ei eaggante ak réer ak moy. Bu ko defee li waroona 
doon seen texe gu sax day soppiku doon pert gu fés. 

Tay nag niy def seen royuwaay nu siiw niy xuus eig 
gâtt xel akug suufe, nu sânni seen bopp ak seenug texe 
gu sax ei alkande ngir mana ègg ea noom, noonu li nuy 
def du ludul ag yèq akug pert gu amul moroom. Ndax kat 
joxub xol nit nu nèkk solo ngir nu toog ea anam gu yéemé 
la ei pert ak sènku. 

Sunu kilifa Jalâl ad- din ar- Rûmi tènkna pexey 
bakkan ei waxiin wu leer, bi mu melalee nax gu yéemé gi 
muy nax nit dèldi wax ne: 

"Daw gi xar yi di daw till yéeméwut, ndax noonub 
xar bi koy rébb mooy till. Waaye liy élémé mooy xolub 
xar mi di xéccul boppam jêm ea till ga". 

"Bariwaana jén wuy dund ei biir ndox xelam dal 
raggalut dara, waaye ag xérém akug béggéem tax mu 
goy ea ôs ga". 

Lii moo tax nit soxla fun toll nu leen di gindi nu am 
ruu yu sell ak xol yu nooy ta lewet, ngir nu won leen fiiri 
bakkan ak bènneex ak seeni pexe. 





Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


Jémmi Yônént yi Yalla na leen Yalla dolli xéewèl ak mucc 

yiy misaal di royuwaay 

Amna mbir mu am solo mu nit am ta mooy ay misaal 
yu mat yu muy topp di leen roy. Bègg gi nit di bègg jenn 
jèmm di ko naw di ko jéema roy mbir la mun bindaale 
nit. Lôolôo tax manuta nakk muy gèstu ngir gis misaal mi 
gènè mat ngir roy ko. Lii moo tax mu bokk ci neewantag 
Yalla Mu tedd mi ta mâgg akug mbaaxam mu bana yam rek 
ci wacce ay téeré ci nit ni, waaye dafa yabal ci noom yit 
ay yônént yu am melo yu mat ngir nuy jèmmèl li nekk ci 
téeré yooyee. 

Yônént yôoyu ay jèmm lan yu diy misaal ndax ci 
noom la ag mat di feene ci walli doxaliin yépp yi aju ci 
diiné ak xamxam ak jikô. Ta yônént bu nekk ci yônént 
yii ay doxaliinam yiy royukaay di yu nu xam èggna ca 
njobbaxtan la, ta jarinna nit népp ci anam gu néew lu 
muy am. 

VVèlliyu yi yit yâlla na leen Yâlla gèrém, ta nooy niti Yèlla yi 
di kuutaayu yônént yi, noom nooy ni xamoon Yèlla ta 
baaxoon ta gèmôon ngèm gu mat ndax noom: 

* danoo boolewoon bittib diiné ji ak biirèm ca namu 
yelle ta saxal ko ci seeni jèmm. 

* danoo jaaroon fi xol wara jaar fépp ci yoonu dèddu 
èddina ak ragal Yèlla ba nu ègg ci doxaliin wu mat. 


* danoo yaatal seenug xam ak seeni yègyèg ba mu 
lèmboo èddina ak èllaxira ta xamoon neexaayu ngèm 
èggoon ci yègyèg bu xôot. 



<^ 55 ^, 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


* seeni jèf ak seeni eoono xettlinan nit népp ei jikkô 
yu naaw yépp ak ei réerug bakkan bu lèndém, yèkkètinan 
nit ni yit ba nu âgg ei jikô yu rafet yi, maanaam ei matug 
biir. 

Nii daal ay njobbaxtan lanwoon yu èggoon eig mat 
ei njub ak doxaliin yi jôgé ei Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee nu tasaaroo yit ei jamono yépp. Lôolu li muy 
firi moodi ne seen jèmm yu kawe ya dees leena wara 
def ay royuwaay ngir ku amul teraangay gis yônént yi 
Yèlla na leen Yalla dolli xéewèl ak muee. Ndax seenug laabiiré ak 
seenug gindée - gi dundèl xol yi ngir yèrmèndé - ay 
toqi ndoxum lay la yuy mèndal ruu ta jôgé coww ei 
balluwaayu yônént gi. 

Nit ni nag, fun mana nekk ei èddina, bu ag maandute 
amoon gu leen di ètte, bu neewant ak yèrmèndé yuy 
takkale seeni xol amoon, bu ni am ei xeet wune doon 
gaawdidimblé ni nèkkdi rafetalseenjèflèntéeig neewant 
ak yèrmèndé, bu ni am doole doon aar ni nu toon, bu ni 
amug wér ak kèttan doon dimblé ni néew doole, bu ni am 
yèrèmôon jirim yi ak jigéen ni nèkk seni woroom kèr, bu 
lôolu amoon nu wax ei ludul deggdeggi ne: jikô yu baax 
yii yépp ei yônént yi la jôgé ak ni leen topp jaar ei seenu 
yoon. 

Xeetu nit wi tèmblee ei sunu sang Aadama ak sunu 
yaay Awa yèlla na leen Yèlla gèrèm, ba nu bèggée dund ei jaww 
ju ag texe èmb ak teewaayu diiné danoo def Kaaba gi muy 
bérèb ak néeg bi nu njèkkè jagleel jaamu Yèlla. Ginaaw 
ba, doomi Aadama yi tasaaroowoon ei kaw suuf ngir aajo 





Aajoji gené mag mooyjèmm jiy misaal di royuvvaay 


yi manutôona nakk ci seenug dund, ci Yônént yi la Yalla 
jaarale seenug gindi ak seenum njâng ngir nu mana wéy 
di dund seen diiné. Bu nu demaa ba am yâqkat ak nu réer 
nu soppi jèngley diinéji Yèlla Muteddmitamâgg dadaan yabal 
ay yônént ngir nu dindi eoppite yooya dundélaat diiné ji. 
Ci anam gii la nit wéyé di tèqalikook jafejafe yi xeet wi daa 
am ak benn benni nit ni ei ngènéelul Yèlla ak yérméndéem 
ba jamonoy Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee agsi. 

Ci muj gi nag la "jamonoy texe" agsi, jamono jiy nuru 
waxtuw tèkkusaan ei sunu èddina ji, dundug diiné dèldi 
èggaat ea njobbaxtanul ag matam ta du ea jôgéeti mukk, 
ta loola ame ea béréb ba diiné tèmbleewoon. Njobbaxtan 
loolee nag mingi jèmmôo ei sangub yônént yi di sunu sang 
Muhammad Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee.Ta ginaaw "Matug 
Muhammad gi" giy jémmèl njobbaxtan li, xalaat geneen 
mat manuta nekk. Lii moo tax dundèl diiné ak yeesal ko 
ta jaare ko ei yabali yônént dèldi jeex. Lislaam dèldi doon 
diiné ji Yèlla Mu tedd mi ta mâgg nangu ta gèrèm ko. 

Ci anam gii nag man nanoo wax ne: sunu Yônént bu 
tedd bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee mooy roytéef wi gènè 
mat ei jèngal nit akjubbènti ko ei ay misaal yeef manuta lim 
yoy ag dundèm wonena ko. Li am yit moodi ne jeng jèm ei 
royYônént bi Yèlla na koYalla dolli xéewèl ak muee ei li Yèlla bindaale 
nit la bokk, waaye nag man koo roy topp ko amul sikki 
sèkka ei ne bègg ko naw ko ei sunu biiri xol moo koy maye. 





<^ 55 ^, 






FAN LA SUNUG BEGG YONÉNT BI Yâlla na 
ko Yâlla dolli xéewél ak mucc TOLL? 


Jéfêndikôo xol ak xel 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg de dafa bind nit ci melo wi gènè 
rafet, teral ko teg ko ci kaw bindéef yépp. Mu dolli ci 
leeralal nit ne dafa tèggat lépp li ci asamaan ak suuf ngir 
njarinam, waaye nag lii lépp nuy xalaat noo koy xam. 

Maneefnaa wax ne sunu ligéey bi gènè mâgg mooy 
nuy xalaat ci xéewèl yi nu Yalla Mu tedd mi ta mâgg defal ta di 
leen jèfèndikôo ci lu dèppôok li tax mu jox nu ko. Ta nun 
kat deef noo sant nuy jèfèndikôo sunuy xol ak sunuy xel 
ca anam ga gènè baax ta gènè rafet. 

Nan leef wara jèfèndikôo xel kon? 

Xel dafa wara bana topp bânneex ak bakkan jébbèl 
leen boppam, ta bâyyi xel ne Yâlla da koo bind jox ko 
eoobare ak sansan ngir mu mana xam dègg yi jôgé fa 
Yâlla. 

Nan leef wara jèfèndikôo xol nag? 

Xol mooy bérèb bi sopp Yâlla Mu tedd mi ta mâgg di nekk 
dèggdègg. Ta mooy fi Yâlla Miy Aji bind ji di xool. Lii moo 




Fan la sunug bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc toll? rvnMtmn 


tax nu war koo sellal ci xeeti bakkaar ak naawtéef yépp, ta 
feesale ko tudd Yalla di ko fâttliku ak wéetèl ko. Bu lôolu 
amee dana mana fekki Yalla ca péeyèm ba doon xol bu 
mucc. 


Roytéef wiy wenn mooy Muhammad Yônéntab 

Yâlla bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

Yalla kat dafa yabal Yônént yi Valla na leen Valla dolli xéewèl 
akmuee ngir nu tegtal nu gindi nu, Moom nag ei neewant 
ak mbaax gu amul fum yam la yabale eiy bindéefèm lu 
jege téeméeri junni ak naar fukki junni ak neenti junni ei 
ay yônént ba bim yabalee Yônént bi Muhammad Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl akmuee. Ci muj gi nag la Yalla Mu tedd mi ta mâgg 
yabale ki mu gènè bègg ei yônént yi ta mu gèn eee xejj 
gèn ko eee jege di sunub yônént Muhammad Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak muee muy ki mujj ei yônént yi. Dadaa yabal 
yônént bune ciwxeetam rekk, bu ko defee muyjângal aw 
xeetam di leen jubbènti ei nu dèppôok noom dèppôok 
na xeet wa bindôo. 

Yônént bi nag Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee moom da 
koo yabal ei nit népp, mudef ab wooteem yit Yâlla na koYâlla 
dolli xéewèl ak muee muy wéy ba yawmal qiyaam. Ta Yâlla da 
koo xéewèlèlé nit ni ei waxtu wi âddina gènée lèndèm 
gènè réer ngir mu doon jant buy leeral âddina eig njub. 
Yâlla dâldi nuy baaxe Muhammad Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl 
akmuee. 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Alquraan ju tedd ji moo géné réy ci xarbaax yi 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg dafa baaxe Yônéntam bi Yalla na 
ko Yalla dolli xéewèl ak mucc li gèné rèy ci xarbaax yi ta mooy 
Alquraan ju tedd ji. Alquraan nag day saxal ba âddinay 
tukki ne waxi Yalla la ta Muhammad'fa\\a na koYalla dolli xéewèl 
akmueeyônéntabYèlla Muteddmitamâgg la.Ta nit népp danan 
gis ba âddinay tukki xarbaax bôobu nu jox Yônént bi Yalla 
na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee ta danan ko xamit ei anam gu 
dara dul dox seen digènté ak moom. 

Sangub yônént yi Yalla na leen Yalla dolli xéewèl ak muee 
defarena ei xarbaaxub Alquraan bi xeet wu nuy tuddé 
"xeetuw jamonoy texe " 55 ta èddina masula xam weneen 
xeet wu mel ne xeet wii. Ndax ea jamono joojee la 
amewoon ay nit yu èggoon ea bidiw ba gènè sori ginaaw 
ba nu nekkewoon fa gènè suufe. Xeet woowee yoroon 
jikkôy rabi èll kat dandaan suul seeni doom yu jigéen 
nuy dund, waaye ba leen Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak muee jèngalee yar leen yar bu èndak leer ta aju ei ruu, 
booba lan soppiku doon xeet wu fees dell ak neewant ak 
yèrmèndé ak yèg warugar ba ègg ei manatunôo dékku till 
guy fèdd am mbote ea tefesug dexug Dijla. Ndam lii rekk 
nag doyna ngir wone ni Yônént bi Yalla nakoYalla dolli xéewèl ak 
muee nekkewoon ei jèmmèm royuwaay wi gèn wun mana 
topp, di "Roytéef wu rafet" ngir nit ni. 

55. Waa Turki dariuy jéféndikôo baatub «Jamonoy texe» ngir di ko 
bèrkeeloo. Danu eiy jublu nag jamonoy soppe bi Yalla na ko Vâlla dolli 
xéewelakmucc.Teggiinu moo tax hu jagleel texe jamonoom Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewel ak muee. 








Fan la sunug bègg Yônént biYâlla na koYâlla dolli xéewel ak mueetoll? 


Ku gumbé man nay jéw jant bi ak di ko inaane 

Bu xol yi gumbèwutôon danan gis Yônént bi Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ei lu wér, bun bémpénutôon yit 
gâttub gis dal leen kon ni nu koy gise genn néew doole 
du ei nekk. Maanaam ku eiy jéema dolli genn wânniku 
duman ludul wone ag lottam moom akug wânnikoom 
aki yâqam. 

Jaarjaari nit de dafa fees aki toonaange aki duur yu 
naaw yu xeet yi def ei seeni yônént. Ndax dègg yi jôgé 
fa Yâlla ta yônént yi jottli ko leeg leeg danuy jurèl nâkka 
dalug xel nit nôonu nga xamne bir yu taaru yooyee 
dégôowutôon ak seeni bèggbègg ak seeni xemmemtéef 
yu bânneexe ya. 

Danudaan askanale yônént yi jèf yu naaw ak jikkô yu 
naaw ya nu amewoon ngir jéema rafetal jèf yooyee jéem 
leena yoonal. 

Tay jii yit fen yi nuy songe Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak muee wonewul, ea dèggdègg, ludul naaw jikkô ak 
gaafug ni koy def. 


Lépp lu am man naa saxal ag dundèm ei bérèb bu 
déggôok moom rek, ta nit génnul ei tèrèliin wôowu. Niki 
nu xamene yamb yiy defar lem seenub dund ak fa nuy 
noyyee ak fa nuy dundé mooy fèlôor, ba taxna du mana 
dund fudul foofee mu tâmma dundé. Waaye safaan bi 
moo am ei janax ji miin sobe ak tilim tâmm ko, dumana 
dund ei dèr bu ami fèlôor. Naka nôonu, ni ruu yu kawe yi 










rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


di dundé ci may yiy jôgé ci Déggdéggi Muhammad ni la 
ruu yu bon yi ta kaeeoore di yègé noflaay ei lu naaw ak 
lu bon. 

Abôo Bakar Siddiiq kat yâlla na koYalla gèrèm dadaan xool 
xarkanamub Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee bu 
ko defee muwaaru dâldi ne: "Yaw sama Boroom, lii aka 
taaru!" 

Ta lii li ko lal mooy jâkkaarloo gu mu jâkkaarlook 
biirèm ei seetub boppam. Moo tax bi Yônént bi Yalla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak muee waxee bis ne: 

"Jenn alal masumaa jarine ni ma alali Abôo Bakar 
jarine" 

Abôo Bakar yâlla na koYalla gèrèm defa jooy dâldine: 

«Xanaa du man ak sama alal yaa nu moom, yaw 
Yônéntab Yèlla bi?!" (Ibn Mâjah, ubbiteg téeré bi). 

Ci wax jii Abôo Bakar yâlla na ko Yalla gèrèm feenalna ne 
dafa nésèr bakkanam ak lépp lu mu am ngir Yônént bi 
Yâlla nakoYalla dolli xéewèl ak muee ak yit ne dafajeexoon ei bègg 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, ndax biirèm dafa 
mujj doon seetu buy wone jikkôy Yônént bu tedd bi Yâlla 
na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. 





Ci geneen wall yit, Abôo Jahlin di noon bi gènè 
mag bu Yâlla ak Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
bu masaa gis xarkanam bu bârkeel bu Yônént bi Yâlla na 
ko Yâlla dolli xéewèl ak muee xarkanamam dadaan soppiku ngir 





Fan la sunug bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc toll? rfamtmn 


mer ak naqar, ba tax nu xan ko ba faww taar ak eell ga ea 
xarkanamam ba Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Liy sababu 
wuute gii nag moodi ne ku nekk ei noom naar bu dee 
xool Yônént bi Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee dèggdèggi 
boppam la daan gis ei «Seetub Muhammad bi». 

Ndax yônént yi danoo mel ne ay seetu yu nu fomp 
ban set, kenn kune di ea gis biirèm.Ta amu ei benn seetu 
buy wone ludul lay dègg bay wone li naaw muy lu rafet 
walla muy wone li rafet muy lu naaw ngir dabu bânneexu 
kiy xool. Seetu bu ei nekk day won kiy xool la eay tâppewu 
rekk. 


Li am moodi ne kuy jéema not aka toon Lislaam ak 
Alquraan ju tedd ji ak Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee Yâlla dana fayyu ei moom ei lu amul sikki sâkka moo 
xam mu gaaw mbaa mu yeex. Ndax Yâlla Mu tedd mi ta mâgg 
day sâmm di aar Lislaam ei kâttanam ak mâggaayam. 

Xameesna ne nag jullityiy tènku ei tèrèliini seen diiné 
ta seeni xol feesak bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee danuy loru di metiitlu lool ei bindukaay yun posene 
yiy song Lislaam ta seeni woroom desee xam seen bopp. 
Bindukaay yii nag danoo mel ne nângôor muy dund ei 
lèndèm, tay génn leeg leeg ngir lakkal nit ni lèjèl leen aka 
fayyu. 


Warnanoo xam bu baax nag ne bokkna ei neewantag 
Yâlla ei nit ne kenn manuta farei bind bi koYâlla bindjeng 
gi muy jeng jèm ei dègg. Ni ne danoo weddi Yâlla sax 
ningi jéema tasaare weddi Yâlla ei xeeti toon yu ne, waaye 



<^55^, 








<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


manunoo tee reeni diiné yu kawe yi naat, reen yi sampu 
ci fu xôot ci ruu yi ak yègyèg yi ak xol yi. Jaam bi manuta 
fanq aajowoo gi muy aajowoo jege Yalla Mu tedd mi ta mâgg. 
Maneesula gâllankoor texe gu kawe gi nu ko bindaale. 
Ndax Yalla moo dogal ci kattanam aajowoo diiné akjege 
Yalla bokk ci tèrèliini Yalla yi dul soppiku. 

Dara gènuta rafet ni sunu kilifa Jalâlad-din ar-Rûmi 
melale ni sâggan niy jèmé seen yitté yépp ci jéema fay 
leerug Yalla ta fekk danoo gumbè ba dun gis dègg, muy 
wax ne: 

«Kuy sikkél jant bi ci sunu âddina jii di ci jéenrta 
feenalagmènki,mooykugumbé.Buyaboomutuumaal 
boppam xas boppam ne ko: dangaa bémpén». 

«Ta ku ci Yèlla béggôona xotti suturaam weer ay 
sikkém kon day def ci xolam mu xemmeema rjèiin gaa 
yu sell yi ak reetaan leen". 

Lii moo tax nit ni wara xalaat ci nu nuy soppee nâkke 
worma Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc def ko ag 
eant gu nu koy jagleel Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee. Ndax 
xol bu dul feesak yègyègi sant ak fonk xérug Yônént bi 
Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmuee ak eoonoom ngir gindi nit ni, 
xol bôobu dub xol. 

Ndax bègg gi nu Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak 
muee bègg nun jullit ni moo èpp ta gènè mâgg bègg gi 
nday ak baay di bègg seeni doom. Ci lôolu la Yônént bu 
tedd bi Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee di waxe ne: 





Fan la sunug bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc toll? rvnMtmn 


«Yâlla taxna iui tiitêl ma jamono ju nu tiitêlul 
kenn, Yâlla taxna nu lor ma jamono ju nu lorul kenn. 
Masnamaa toog fanvveeri fan yoy man ak Bilaal amunu 
nam wu luy dund mana jêfêndikôo ludul lol Bilaal man 

na koo boq ta du feen» ( At- Tirmidj, buntub Al- qiyâmah). 

VVaaye xolam ak yègyègu biirèm masula sikki sâkka 
mbaa mu jâmbat mbir mii.Yènguyèngu akxiif ya doon dal 
aw xeetam noo ko daan naqari ci xolam. Ta moom muy 
yônént bu feesak neewant ak yèrmèndé ci nun, ba sax muy 
def lum man ngir xettli nu ci dund gii niki nga xamene bu 
bis péne baa danaan gurub sujôod ei suuf Aras di nu naanal 
di nu râmm ta du siggi ea sujôod ba liféek Yâlla nanguwul 
naan ga mu nuy naanal ak râmm ga mu nuy râmm 56 . 

Yônént bii nag di def lum man di tegoo lu bari ngir 
xettli nu, ndax warul ei nun nu sant ko mâggal ko kan ko? 
Ta ni nu koy defe mooy nu jèfé am njângleem ta bokkei ni 
ko gèm ni Yônént bi Yâlla na koYâlla dollixéewèlakmuee di gèrèm, 
ta kune ei nun am xol bu ko bègg sopp ko gèn koo fonk 
ei ruuam gi ei biirèm. 

Xolam dadaa yèngutu ngir râmm nu ei âddina ak ea 
âllaaxira, luy tee kon kune ei nun doon jullit bi Yônént bi 
Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee bèggôon?! Luy tee kune ei 
nun am xol bu ko sopp ta bègg ko Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
akmuee?! Luy tee yit nu gèn koo fonk moom Yônént bi Yalla 
na koYalla dolli xéewèl akmuee ei sunu ruu yi ei sunu biir?! 





56. Yérél AT Bukhâri, buntub AT anbiyâ; ak Muslim, buntub AT imân; 
ak At- Tirmidi, buntub Al- qiyâmah. 







<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ki bégg daal day topp ka mu bégg 

"Nit ki ka mu bègg lay nekkal" (ai- Bukhâri, buntub ai- adab). 

Kon nan la sunug bégg Yônént bi Yalla na koYalla dolli 
xéewèl akmuee toll? 

Li jaadu mooy nu jâppe mbèggéel gii ta dundé ko ne 
ag jokkoo gu ki bègg ak ki mu bègg di séddôo akug ând 
dèggdègg guy agg ei tolloo ak nurôo. Nit ki day bennoo 
ak ki mu bègg ei wax ak ei jèf, bennook moom ei yègyèg 
ak ei xalaat, bennook moom ei dund ak dundiin. 

Lôolu li muy firi moodi ne bu bennoo amutôon ei 
wâll yii, bu ku bègg kune jaaroon ei yoon wu safaanook 
yoonu ka mu bègg, kon dumana bennook moom mukk, 
ndax kon day fekk rek ne nekkul ku bègg dèggdègg. 

Bu nu ténkôo ei lii nag, nan la sunug bégg Yônént 
bi Yèlla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee toll? Nan la sunug goy ei 
sunnaam su tedd si yit toll? Lu toll nan la nuy nettli ei 
moonrt sunuy doom ak ni nu wér? Sunu jokkoog xol 
ak naari dénkaanam yu mag yi Alquraan ju tedd ji ak 
njabootam gi nan la toll? Sunu kér yi nu mu defak kéri 
njabootug Yônént bi yi feesewoonak dundug ruu gu 
lalu ei Alguraan ak sunna su sell si? 


Topp Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee 

dafa laaj tâggtu ak yarug xol 





Bokkna ei li manuta nèkk nudef Yônént bi Yalla na ko 
Yalla dolli xéewèl akmuee sunu roytéef ei tolluwaayi dund gi ak 





Fan la sunug bègg Yônént biYâlla na koYâlla dolli xéewel ak mueetoll? nssmn&v* 


walli dund gépp ngir nu mana texe ei addina ju jaxasoojii 
ak bu bis péne baa. 

VVarnanu koo def roytéef ei sunu diggènté ak nit népp, 
ak sunu diggènté ak sunuy njaboot, ak ei sunuy ligéey. 
Moom kat roytéef wu amul moroom la ngir nit népp li 
tamblee ei ki gènè suufe daraja ba ei ki gènè kawe daraja. 

Nu nu koy defe roytéef nag? Ndax danu koy jang ei 
téeré? Déedéet, roytéefwôowu ei sunuyxol lan koyjânge. 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg mingi leeral ei Alquraan ju tedd 
ji yoonu njâng mii di wax ne: 

«Amengeen ei yônéntab Yôlla bi roytéef wu rafet 
ngir kuy yaakaara dajeek Yâlla tay séentu âllaaxira tay 
tudd Yâlla di ko fâttliku lu bari» (laayay 21 eel ei saaru Al- ahzâb ) 

Lôolu li muy firi moodi ne sârt bi njèkk ei njâng mii 
mooy yaakaara dajeek Yâlla Mu tedd mi ta mâgg. Ta danoo 
wara dund ei yègyèg bii ei lu sax ta nu bana fâtte ei jenn 
jamono ne dananu taxawi fa kanam Yâlla Mu tedd mi ta mâgg 
nu seet sunuy jèf. 

Naareelu sârtub njâng mii nag mooy séentu âllaaxira 
ta gèm ko ei anam gu amul sikki sâkka.Ta lôolu day waral 
nu xam ne ei âddina juy jeexi la nu nekk ta nu jéggi ko. 
Sunu kilifa Jalâlad-din wonena mbir mii woniin wu rafet 
wax ne: 

"Dundug âddina gént rekk la. Boroom alal ei 
âddina yit dafa mel ne rek kuy gént for alal ju bari. 






rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Alali âddina ci lay des, di tuxu jôgé eig maas dem ei 
geneen maas". 

Ci anam gii nag manuta nâkk nu yeevvu xam ne ei 
kérug nattu la nu nekk. VVarnanoo bayyi sunuy xol yit nuy 
féey ei péeyi Yalla yi ta sori bakkan ak banneex. 

Nuy vvèndéelu fu nu toll ei moomeelug Yalla gu kawe 
gi ta soril bânneexi bakkan yi. 

Ci nii nag bu nu fâggoo nekkiin wu mel nii âllaaxira 
day doon ei nun fu nuy daje ji rek. Ngir jâng lii nag, danuy 
sârt nu jèl ab eér ei jèmmi roytéef wu rafet wi di Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee. 

Bu boobaa la nu Yâlla di dig âjjana di nu xamal ne yit 
dana nu xéewèlé nu xool jèmmèm ju tedd ja. 

Nattelu sârtub njâng mii mooy tuddYâlla di kofâttliku 
lu bari. Ta danoo war di teewlu fu nu toll ei sunuy xol ând 
gi Yâlla Muteddmita mâgg di ândak nun. Sunu ândak mooom 
nan la toll kon? 

Tont li mingi ei laaya ju tedd jii: 

«Ni nga xamne dahuy tudd Yalla di ko fattliku buh 
taxawee ak buh toogee ak buh têddée, tay xalaat ei nih 
bindé asamaan yi ak suufsi. Yaw sunu Boroom, bindôo lii 
de ei ag neen. Noongi lay setal ei lépp lu yellul ei Yaw; kon 
nanga nu fegal mbugèlum sawara» (laayay i9i eel ei saaru An 'imrâr). 

Nekkak Yâlla gu sax nag li muy firi mooy yèg ne 
noongi dund ei ron bètub kameraa bu Yâlla biy jèl sunuy 





Fan la sunug bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc toll? 


portale ci lu sax... yalla Mu tedd mi ta mâgg kat moo nu gènè 
jege sunu siddiid yi. Sunug jege ko nu mu toll kon? Kon 
nag ngir sottal jege googu, danoo wara def Yônént bi Mu 
tedd mi ta mâgg sunu roytéef. 


Sunug xam dayob Yônént bi Mu tedd mi ta mâgg 

nan la toll? 

Manuta nekk nu sôobu yoon wu wér wu jèm fa Yalla Mu 
tedd mi ta mâgg ta jângunu ta xam dayob teddngay Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc. Ta Yalla Muteddmitamâgg leeralalna 
nu ci Alquraan ju tedd ji dayo ak teddnga li mu jox Yônént 
du tedd bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc, mu wax ne: 

«Yâlla kat aki malaakaam danuy naanal Yônént bi; 
yéen ni gêm deeleen ko naanal xéewêl ak mucc» (laayay 

56“' ci saaru Al- ahzâb). 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg kon day julli ci Yônéntam bu 
tedd bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc ay malaakaam yit 
danu koy def, sunu kâttan nag âggul ci nu mana xam 
dèggdèggi julli googee ak na muy ame. Nan la Yâlla di 
jullée eim mbindéef ei bindéefam yi? 

Amna ay piri yu nu jéema firée mbir mii waaye liy 
dègg moodi ne «Mbôotum Yâlla» la. Waaye leerna fii 
ne daal amna mbèggéel gu Yâlla Mu tedd mi ta mâgg jagleel 
Yônéntam bu tedd bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak muee. Ta Yâlla 
Mu tedd mi ta mâgg mingi sâkku ei nun nu xam mbir mii, moo 
tax mu digèl nu wax ne: 






Muhammad yônéntab Yâlla bi 


«yéen hi gêm deeleen ko haanal xéewèl ak mucc» 

(laayay 56“' ci saaru Al- ahzôâb). 

VVaaye julli gôogu ag naanal gôogu waruta yam 
ci sunuy lâmmin rekk, waaye sunu nekkiin wépp daa 
wara doon julli ci moom ak naanal ko Yèlla na ko Yalla dolli 
xéewèl ak mucc. Jépp jèf ak wépp doxaliin ci sunug dund 
ci sunuy njaboot ak sunuy ligéey ak sunu jèflèntéek 
nit ni daa wara ame ci anam gu yell ci julli ci moom ak 
naanal ko. 

Ci misaal, damaa war di xalaat fu ma toll ndax Yônént 
bi Valla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc doon na bég bu gisoon 
sama doxaliin ci sama biirug njaboot ak samam njèndak 
njaay ak sama jèflèntéek nit ni? Ndax doon na bég bu 
gisoon ni may yare samay doom? Ndax doon na bég bu 
gisoon ni may jaamoo Yalla? 

Laaj yii kat bu nu ko laajul sunu bopp tay, bu nu ci 
nattul sunuy xol ak sunuy bakkan tay, bu nu ko nattul tay 
ci nattuwaayu dègg kon seet gi ak natt gi bu bis péne baa 
day gènè raglu. 

Ta sikki sâkka amul ei ne bu yawmal qiyaamee 
mândargam seet sunuy jèf mooy doon: 

"Jângal sab téeré; tay doynga ei mana seet sa jêfi 

bopp xam ko" (laayay 14“' ei saaru Al- isrâ). 

Bu boobaa danan gis sunu jèf yi nèbbuwôon yépp 
ei téeréy sunuy jèf yi. Danan seetaan sunnug dund mu 
mel ne filmab senemaa, nan lan daa jullée? Nan lan 





Fan la sunug bègg Yônént biYâlla na koYâlla dolli xéewel ak mueetoll? rvnMtmn 


daa woore? Ndax danudaan def jaamu Yâlla yi ei sunuy 
jémm rekk, walla danu ko daan defe sunuy ruu ak 
sunuy xol? Lan la nu def ei âddina ngir santé ko xéewéli 
Yâlla yi kenn manuta lim? Li nu joxe ei sunuy ruu ak 
sunuy xel ak sunuy alal ak sunuy am am ak sunug 
yeewute nan la toll? Li nu ei sânk yit nu mu toll? Sunug 
bègg Yâlla Mu tedd mi ta mâgg akub Yônéntam Valla na ko Yalla 
dolli xéewél ak muee nan la toll? Sunug rjoy ei téeréb Yâlla 
bi ak ei jikkôy Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak muee yit 
nan la toll? 

Lii lépp danan nu ko won ei téeréy sunu jèf yi, lii lépp 
danan ko gis bu yawmal qiyaamee. Ci lii la laaya ju tedd 
ji diwaxe naan: 

«Ba bu nu ea âggee seeni nopp ak seeni gêt ak seeni 
eér seereel leen la nu doon def» (laayay 2o ed ei saaru Fussiiat»). 

Lii moo tax nuwara seet sunu bopp fu nu toll di wax 
naan: 

Lan la sunu gèt yi di xool? 

Naata yoon la sunu nopp yi di déglu li Yâlla wâcce ak 
li Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl akmuee èndi? 

Naata yoon la nuy mana tâggat sunuy yaram ak sunu 
kâttan ei yoonu dègg? 

Li am moodi ne mbir mi jiitu mooy nu jèfèndikôo 
jumtukaay yépp ngir jâng sunuy nekkiin settantal leen 
balamoo wees. 






<t **n*ext Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Nattub mbéggéel akteggiin 


Nit nepp de ci kèrug nattu la nuy dund. Maanaam 
èddinaa jii kèr gu Yalla di nattoo la. Ta benn ci nattu yu 
am solo yi ci kèr gii mingi aju ci bègg ak topp ak teggiinu 
sunu digènté akYônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Ci 
lôolu la Yalla Mu tedd mi ta mâgg di waxe naan: 

«Yéen hi gèm, toppleen Yâlla ta topp Yônént bi ta 

buleen yâq seeni jef» (laayay 33 eel ci saaru Muhammad). 

Mingi waxaat yit Moom Mu tedd mi ta mâgg ne: 

«Éeyéen hi gèm, buseen kâddudi féeté kaw kâddug 
Yônént bi, buleen koyjoor yit ni ngeen dijoorantee; ngir 
seenijèfbaha yâqu ta dungeen ko yèg. Niy suufeel seeni 
baat fi Yônéntab Yâlla bi de hooha hooy hi Yâlla nattu 
seeni xol ngir ragal Yâlla. Njéggèl heelna leen ak yool 
bu mâgg. Ni lay joor ci ginaaw néeg yi de hi èpp ci hoom 

amuhu xel» (laayay 2 eei ba 4 eel ei saaru Al- hujurât). 

Maneefnaa wax ne sunu teggiin sunu digènté ak 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak muee ak sunug topp 
sunnaam su sell si ak sunug xam Yônént bi Yalla na ko Yâlla 
dolli xéewèl ak muee xam gu dègèr, nattub ragal Yalla la ngir 
sunuy xol di jumtukaayu natt sunug eofeel ak sunug 
mbèggéel neel ko, tayit, ei jèmmi jamono ji, yoonu jege 
Yalla Mu tedd mi ta mâgg la. 





Maneefnaa wax ba tayit ne kuy jèflèntéek Yônént 
bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee eig nagas di ko joor bu 
koy woo naka nôonu niy jèflèntéek moom ei lu ândutak 
worma ak wegeel, nôonu nu gâtti xel lanu. 





Fan la sunug bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewel ak mucc toll? 


Leneen li nuy xame ci lii mooy nan la nekke lu 
manuta nâkk nu defYônént bi Yâllana koYâlla dollixéewèl ak mucc 
royuvvaay ak ni mu ware nu natt sunuyg dund ci dundug 
Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc. Ci wâll gii nag, 
ndigèl lu leer li nu Alquraan digél moodi: 

«Ku topp Yônértt bi toppna Yôlla, ku dêddu nag nanga 
xam ne yônnivvuma la ngir nga leen di sômm» (laayay so eel ci 

saaru An- nisâ). 


Nattuyaayub bégg Yônént bi 

Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 

Bokkna yit ci xewxew yu am solo yi nuy leeralal 
tolluwaay bi bègg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
wara âgg, li saaba bu mâgg bii di Abdu-I Lâh ibn Hishâm 
nettli ba mu waxee ne: 

Danoo nekkoon ak Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc fekk mu tèyé ci loxo Omar ibnuXâttaab, Omar ne ko:yaw 
Yônéntab Yâlla bi, giihnaa ne yaa ma gènèl lune ba mu des 
sama bopp. Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc dâldi ne: 

«Déedéet, giihnaa ci ki sama bakkan nekk ci loxoom 
ne liféek gênôo maa bêgg ci sa bopp». Omar dâldi ne ko: 
Kon de leegi. Maangi giih ci Yâlla ne yaw laa gènè bègg ci 
sama bopp. Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc dâldi ne: 

«Leegi la, yaw Omar» (Al- Bukhâri, buntub Al- aymân). 

Nii la ware ci nun nuy toppYônént bi Yâlla na koYâlla dolli 
xéewèlakmucccig mbèggéel akug eofeel gu mel ne eofeelug 






<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


Omar ga yâlla na ko Yalla gèrèm, nu def Yônént bi Yâlla na ko Yalla 
dolli xéewèl ak mucc ci sunu xol yi def ko yit muy gindi sunug 
dund. Ndax bégg Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc 
farata la ci nun 57 . 

Yalla Mu tedd mi ta mâgg mingi nuy xamal ci téeréem bu 
tedd bi ni mu manuta nâkke jullit ni gènè bègg Yônént bi 
Yâlla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc gèn koo fonk ci seen bopp, 
muy wax ne: 

«Y6nént bimoo gênê yayjullit ni ci seen bopp» (laayay 

6 eel ci saaru Al- ahzâb). 

Ci wâll gii yit la âddiis bu tedd bi di waxe ne bègg 
Yônént bi Yâlla na koYalla dolli xéewèl ak mucc mooy sârtub ngèm 
dèggdègg, mudaâldi wax ne: 

«Kenn ci yéen dugèm liféek gènu maa bègg ci way 
jurèm ak doomam ak nit népp» ( ai- Bukhâri, buntub ai- imân ). 

Lii moo waral saaba yu tedd ya yâlla na leen Yâlla gèrèm 
daan jekk ngir def ndigèl la gènè tuuti lu jôgé ci Yônént bi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc ta bu nu koy wuyu danu koy 
booleek eofeel gu fees seeni xol naan ko: 

«Âttan naa laa jote sama baay ak sama nday ak 
sama bakkan ak lépp lune, yaw Yônéntab Yâlla bi». 

Li am moodi ne nâkka jox mbèggéel gii yitté ak 
worma day tegtale ag réer. Ta goy ei mbèggéel gii uuf ko 
mooy saafara siy taxa muee. 


57. Yèrél laayay 20 eel ei saaru At- tawba. 






Fan la sunug bègg Yônént biYâlla na koYâlla dolli xéewel ak mueetoll? 


Mèndargam bégg ko Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 

Nit de day waxtaane lu bari ki mu bégg. Lu xew lune 
rek day tèmbli di waxtaane ki mu bègg. Lu aju ei moom 
rekk yit lay waxtane. 

Kiy sâkku alal di def yittéem jépp ei ligéey day 
waxtaane ag yaxantoom fu mu toll, di wax naan nii laa 
tonowoo nii laa nèkke, nèngam man naa jur nangam ei 
tono nèngam mana jur nèngam... Ki bègg ay doomam 
ba éppèl ei noom lay waxtaane jamono ju nekk ak béréb 
bu nekk. 


VVaaye saaba yu tedd ya yâlla na leen Yèlla gèrèm ak wèlliyu 
yi danudaan waxtaane eig yéemu gu mag Yônént bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee moom mi nu soppoon ba fa 
eofeel yam nawoon ko ba fa naweel yam, ta danu ei daan 
yèg bènneex beef manuta melal. 

Lii nag mooy xam Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee ak topp ko ak bègg ko mbèggéel gu feesakyèkkamtee 
dajeek moom èllaaxira. Kon yaw Yèlla, yèlla nanga nu 
xéewèlé nu xam Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee 
xam gu daj, ta nga xéewèlé nu nubègg ko. Aamiin. 


Jéem gi ki bègg di jéema melowoo melow ka mu 
bègg ak farloom gu sax ei sôobu aw yoonam mbôot la ei 
bôot yi nèbbu ei «Mbéggéel» giy sababu nekkug bindéef 
yi. Ta ki bègg lum doon doon ku néew doole ku nèkk 
kèttan, dana ame ea ka mu bègg lu tollook daraja ju kawe 
ju ka mu bègg. 









Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Jafena lool nu melal ko Yâlla na ko Yalla dolll xéewèl ak mucc 

ni mu yelle ci moom 

Nettleefna ne xaali ibnul VValiid yèlla na koYalla gèrèm dafa 
masa jiité ab xare, ba muy dem mu dal ci ag gâdd njiitul 
gâdd ga ne ko: 

«Melalal nu Muhammad Yèlla na koYèlla dollixéewèlakmucc». 
Mune ko: 

"Bu dee teqental de moom, manuma ko". Mune ko. 

"Tènkèl rek". Mune: 

"Ab Yônént day méngôo ak dayob ka ko yônni" 58 . 

Ginaaw nag ki yônni Muhammad sunu Yônént bi 
mooy ki amal bindéef yi di boroom kâttan gu mâgg gi, 
kon xalaatal lan mooy doon wâccuwaay ak dayob ki nu 
yônni Yâlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak mucc. 

Kon yaw Yâlla, yâlla nanga may sunuy xol ab eér ei 
sopp gi saaba yu tedd yi yèlla na leen Yâlla gèrèm soppoon 
Yônént bi Yèlla na koYèlla dolli xéewèl ak muee, ta nga xéewèlé nu 
taarale sunug dund bègg Yônént bi Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl 
ak muee. 

Aamiin! 




58 Al- Manâwi, Fath al- Qadir, xaajub 5 eel , xétu 92 eel ; ak Al- Qasta!âni, 
tarjamatal- mawâhib al- laduniyyah, Istambuul, 1984, xétu 417 eel . 

- 







TÊJTEG TÉERÉ BI 


Ngir nu am rammug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl 
ak mucc, danoo wara natt sunug dund ci nattuwaay yu 
yônént yi nu leeral fii, wara seetaat yit fi nu agsi ag fi nu 
taxaw ci topp ko Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc, wara tèbbi 
yit ci jawwi xalaat bu fullèwu akug dogu. 

VVarnanoo farlu ta and ci akug dogu akug texe gu biir 
ci dund dund gu yellook xeetu Muhammad Yèlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak mucc, ta ni muy ame mooy nu tâppe taarub Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc ak jikkôom yu xôot yu amul 
moroom ya ci sunuy jaamu Yâlla, ak sunuy jèf ak sunuy 
doxaliin, ak sunuy yègyèg ak sunuy xalaat, ak sunu tay ak 
sunu èllèg, eig gâttal daal ei sunu èddina ak sunu âllaaxira. 
Ndax nit day naw ka mu bègg di ko roy kem na mu ko bèggé. 
Ngir nu roy Yônént bi Yalla na koYâlla dollixéewèl akmuee nag topp ko 
ea na mu yelle ei moom, day war ei nun nu gôorgôorlu ngir 
xam ko dèggdèggi xam ei wâllam yépp, ta nu teg jèmmèm 
jay misaal di royuwaay ea na mu yelle ei moom. 


Suuf sune kat lum naat naat du saxal gâncax bu ea 
taw wâccul ngelaw upp ko lu ândag jant bi. VVaaye man 
naanoo def xol bune xol bu menni mel ne suuf su naat ei 
nangul ak topp ndamul bindéef yi moom miy roytéef wu 
rafet wi ngir nit népp Yalla na koYâlla dolli xéewèl akmuee. 



<^55^, 




rsamnsnrt Muhammad yônéntab Yâlla bi 


Ndax Muhammad Yalla na ko Yalla dolli xéewèl ak mucc moo 
génè kawe daraja na ko jiituwôon ak niy nèw ginaawam, 
ndax moom balluwaay la bu dul déy ngir jèf yu baax yi 
ak jikkô yu tedd yi di sababub bârke bépp ak yèrmèndé 
jépp ci èddina jii.Ta ci moom leefwâcce Alquraan ju tedd 
ji feesag li masa am ak liy masa ame mu doon lun baaxe 
ni amug ngèm ak paspas. 

Li juddôo ci li nu wax lépp nag moodi ne: lu nu mana 
feenal ci wormaal Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak mucc walla 
lépp lu nu koy fâttli - ba ei la gènè nèbbu eiy birèm - lu tuuti 
lay doon lol du matal âqam. Ndax sunu Yônént bu mâgg 
mbir bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak muee dafa yayoowoon Yâlla Mu 
tedd mi ta mâgg di waxak moom ne ko: "Yaw Sama soppe bi". 
Ta sunu baat yu lott yu tènku yi dunu ei mana jege ngènéelu 
sunu Yônént bu tedd bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee ak 
teddngaam, dunu mana xam déggdèggi Yônént bi Yâlla na ko 
Yâlla dolli xéewèl ak muee yit moom miYâlla mi sâkk bindéef yi julli 
ei moom ta ând kook malaaka yeef manuta lim. 

Nangu ba fâww kaweg darajaam ak kaweg mbirèm 
de kenn manu koo gântu. Ginaaw nag lâmmin yi danoo 
lott lott gu mat sèkk ei melal ko, li nu wax ei sunuw lâmmin 
lépp dafa mel ne ag toq eig géej mbâmbulaan, mingi toll 
yit ne ay toqi lay yu nu wis ei sunug xam ak sunug dégg. 

Dara gènuta mâgg texeg ni gèm ni jèmèlé Yônént bi 
rekk seen mbèggéel gépp ak seen eofeel gépp, ta dunu 
jaawale ab jèmb ak dugub. 

Nanu dellu fa sunu Boroom di noyyi ei sunu yaram 
wépp liy dundèl ruu ta jôgé ei Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl akmuee, bu ko defee nuy naan ei sunuy xol... 





Téjteg Téeré Bi 


Nanu toroxlu naan Yalla ci barkeb sunug bègg Yônént 
bi Yalla na ko Yalla dolli xéewél ak mucc... 

Kon yalla na xéewél ak mucc nekk ci sangub 
bindéef yépp Muhammad miy ki nu tânn. 

Ta yèlla na xéewél ak mucc nekk ci Yônéntab nit 
ak junné Muhammad miy ki nu tânn. 

Ta yâlla na xéewél ak mucc nekk ci ilimaani Mâkka 
ak Mâddina Muhammad miy ki nu tânn. 

Ta yâlla na xéewél ak mucc nekkei maami Wasaynu 
ak Asan Muhammad miy ki nu tânn. 

Yaw Yâlla, yâlla nanga dolli xéewél ak muee ak 
bârke Muhammad akug njabootam aki saabaam. 

Yaw Yâlla, yâlla nanga nu boole ei niy topp ki nuy 
gindi tay sunug texe gi sax Muhammad miy ki nu tânn 
Yalla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee, ta yâlla nanga nu mayub 
eér ei jikkôom yi rânni ko yi amul moroom tay misaal 
di roytéef wu rafet neel nu ea namu yelle ei moom tay 
tax nga gérém nu. 

Yâlla nanga teral sunu âddina ak sunu âllaaxira ba 
nu fâggul sunu bopp ei taaram bi. 

Yâlla nanga xéewélal sunuy xol ay toq ea lay 
dundêl ruu la jôgé ea moom ta yaatu. 

Yâlla nanga def sunuy xol nuy barab yu sax ngir 
bégg Yâlla Mu tedd mi ta mâgg ak bégg Yônéntam bi Yâlla na 
ko Yâlla dolli xéewèl akmuee. 

Yâlla nanga nu wérségélé rammam gu mag ga 
nun népp... 


Aamiin! 



<^ 55 ^, 






#5 











Kenn nit ki nu bind dundém gépp ba la ca gêné 
tuuti gèn eaa nèbbu ba nit amee ba leegi mooy sunu 
sang YÔnént bi Yâllanako Yâlla dolli xéewèl ak muee. 
Téeré yi nu taalif ei xamxami Lislaam yépp 
sax day li juddôo ei eoonu yi nu daj ngir 
leeral benn téeré ak jenn jèmm. 


Dundug ndamul bindéef yi de Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee danuy fâttli ei lu wér dèr yu wuute ya 
ea âjjana ya félôor ya gènè rafet ta néew ta méngôo 
taaral. Ba sax niy wutél seen bopp ay fèlôor danan 
fekk fèlôor yi gènè rafet ei dèr bii. 


yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee neena: 

«Amul lu nekk ei digênté asamaan ak suufludul 
mu xam ne yônéntab Yâlla laa ba mu des niy moy 
eijlinné yi ak nit fii» (Ahmad, xaajub 3" 1 , xétu 310' d ). 

Doju Uhud xamna ko ak dâttub garabug tândarma 
ga ba yérèmtaluwoon ei kanamam Yâlla na ko Yâlla dolli 
xéewèl ak muee ba rab yi sax defoon naii ko lâquwaay 
def ko ku nuy bokkal seeni naqar... Waaye nag 
Abôo jahlin ak na mel ne moom xamunu ko 
xamunu kaweg dayoom du démb du tay. 





r — 

Dundug Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli 
daal ak jaarjaaram dafa mel ne ab seetu bu set wicc 
ba kunekk di ci mana gis boppam ci lu aju ci wâllu 
ruuam aki doxaliinam aki waxam aki jéfém aki 
jikkôom aki teggiinam. Ci nii lay natte 
mbirèm di ko xam. 



Niy diipat li Yâlla wâcce ak njubég yônéntam bi tay 
toofi ni gèm, danan dajeeg mbugèlum Yâlla mu nu 
dul mana mucc. Ta lii mooy tèrèliinu 
Yâlla wi dul soppiku. 

Benn balluwaayu yèrmèndé ak mbèggéel biy âggale 
jaam bi ci géejug bégg Yâlla mooy sunub Yônént 
Muhammad Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc. 

Jiwwuw mbèggéel kat du sax bay mâgg ci ludul 
suufus bègg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
mucc. Moom kat mooy balluwaayu mayug Yâlla neel 
ruu ak xolob ki gèm. Suufus bègg Yônént bi day 
soppi xol yu bari yu wowoon dègèr melne doj def 
leen nu nooy rattax sell ba mel ne ngalam. 












■É 


Warnanoo bana fâtte yitté ju mag ji Yônént bi Yâlla 
na ko Yâlla dolli xéewèl ak mucc def moom rekk ci jottli nit 
népp wooteb mucc ak texe gu sax, jamono yi âddina 
ji di nuur ci lêndémug réer gu tar. Ci kaw lii nag, 
warna ci nun nu dégérél sunu taxawaay ci njubèm gi 
Yâlla na ko Yâlla dolli xéewêl ak mucc ta nu xalaat yit nan la 
nu def tay jii ak yitté ju mag joojee. 

Lenn èppul texe ak muurum nu gèm ni am seenub 
eér ei bégg Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak 
muee ak saabaam yu tedd yi yâlla na leen Yâlla gèrèm, 
ta nu taarale seenug ngèm ag eofeel, taarale seeni 
xol dundug ruu gu lalu ei Alquraan, taarale seeni 
ruu texe ak muurum xidma ak ligéey, taarale seen 
yégyègi biir jikkô yu rafet ta sell, ta nuy dund 
seen dund gépp ei muurum texe gu sax... 

Yaw sunu Boroom, yâlla nanga nu boole ei ni bêgg 
Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak muee SOpp ko, 
tay dund Lislaam def ko lâmp buy leeral seenug 
dund ba tax nuy jémmél Alquraan di ko doxe ei 
wâll yépp ei seenug dund! 

Yaw Yâlla, yâlla nanga def bégg Yâlla akub 
Yônéntam muy sunu alal ji nuy 
may texe gu sax gi. 

Aamiin. 










LI CI TÉERÉ BI 


UBBITÉG TÉERÉ Bl.7 

XAAJ BU NJÈKKBI/13 

JÈMM JIY ROYTÉEF TA AMUL MOROOM JÈMMI SUNU 

SANG MUHAMMAD Yâlla na koYâlla dollixéewel ak mu«.15 

ROYTÉEF Wl GÉNÉ RAFET.33 

NAAREELU XAAJ Bl / 47 

JIKKOY YONÉNT Bl 

Yalla na koYâlla dolli xéewèl ak miiee yu kawe yi.49 

Taarub xarkanamub Yônént bi Yâlla na ko 

Yâlla dolli xéewèl ak mu« akub bindêm aki jikkôom.50 

Woyofug Yônént bi Yalla na koYâlla dolli xéewèl ak mu«.56 

Tabug Yônént bi Yalla na ko Yalla dolli xéewél ak muee.60 

Ragal Yalla gu Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmu«.62 

Déddu âddina gu Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl akmua.65 

Yiw ak nooyug Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewèl ak muee.68 

Teggiin ak kersag Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewél akmua.72 

Njâmbaarug Yônént bi Yalla na koYâlladolli xéewèl akmua.75 

Lewetug Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mu«.76 

Neewantug Yônént bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewèl ak mu« 

ak yèrméndéem.80 

Jéggèlég Yônént bi Yâlla na koYâila dolli xéewèl ak mu«.82 



























Li Ci Téeré Bi r?«M m^n 


Sèmmoonteek aqi dékkéndôo gu Yônént bi 

Yalla na koYalla dolli xéewel ak mucc.88 

Ni Yônént bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewél ak mucc 

daa jéfléntéek ni nèkk.90 

Ni Yônént bi Yalla na ko Yèlla dolli xéewél ak mucc 

daa jéfléntéek na nu jèppe ca xare ya ak surgè ya...93 

Ni Yônént bi Yalla na koYèlla dolli xéewél ak mucc 

doon jéfléntéek jigéen ni.99 

Ni Yônént bi Yèlla na koYèlla dolli xéewél ak mucc 

daan jéfléntéek jirim yi.105 

Ni Yônént bi Yèlla na koYèlla dolli xéewél ak mucc 

daan jéflénteek rab yi.107 

NATTUVVAAY YU KAVVE YUY DIIR MBAGG BIDIVV Yl.116 


NATTEELU XAAJ BI/119 


DEFARUG XOL MINGI Cl TOPP YONÉNTAB 

YÂLLA Bl Yèlla na koYèlla dolli xéewél ak mucc.121 

TOPP YONÉNTAB YÂLLA Bl Yèlla na koYèlla dolli 

xéewèl ak mucc Cl BÊGG KO AK VVÉKKU Cl MOOM.124 

JAMONOYTEXE: AB SEETU NGIR AY JIKKOOM AKUG 

COFEELAM Yèlla na ko Yèlla dolli xéewèl ak muee.130 

AY WAX YU AM DOOLE YU NUY WAYANTOO Cl 

BÊGG YONÉNTAB YÂLLA Bl Yèlla na koYèlla dolli xéewél ak muee.139 

Ni saaba yu tedd yi yèlla na leen Yèlla gérèm 

béggévvôon Yônént bi Yèlla na koYèlla dolli xéewèl ak muee.145 

Mbéggéel giy vvalvvali ei Yônént bi Yèlla na koYèlla dolli xéewèl 
akmuee ginaavv saaba yu tedd yi yèlla na leen Yalla gèrém.159 

JULLI AK NAANAL YONÉNT Bl Yèlla na koYèlla dolli 

xéewèl ak muee YU TEDD Yl.174 






























<t M uhammad yônéntab Yâlla bi 


NEENTEELU XAAJ BI/179 

AAJO Jl GÊNÊ MAG Cl JÂNGUB XEL AK XOL MOOY 

JÈMM JIY MISAAL Dl ROYUWAAY.181 

Liy def ci nit ag nité rnooy yar bi jôgé fa Yâlla.181 

Jeng gi nit di jeng jêm ci wut roytéef akjêm ci roy.191 

Jèmmi Yônént yi Yalla na leen Yalla dolli xéewél 

ak mutt yiy misaal di royuwaay.193 

FAN LA SUNUG BÊGG YONÉNT Bl 

Yalla na ko Yalla dolli xéewel ak rr.utt TOLL?.196 

Jéféndikôo xol ak xel.196 

Roytéef wiy wenn mooy Muhammad 

Yônéntab Yâlla bi Yâlla na ko Yâlla dolli xéewél ak mucc.197 

Alguraan ju tedd ji moo géné rêy ci xarbaax yi.198 

Ku gumbé man nayjéw jant bi ak di ko inane.199 

Ki bègg daal day topp ka mu bègg.204 

Topp Yônént bi Yâlla na koYâlla dolli xéewel ak mucc 

dafa laaj tèggtu ak yarug xol.204 

Fan lanu toll ci xam dayob Yônént bi 

Yâlla na koYalla dolli xéewél ak mucc?.207 

Nattub mbêggéel akteggiin...210 

Nattuyaayub bègg Yônént bi 

Yâlla na koYâlla dolli xéewel ak mucc...211 

Mèndargam bêgg ko Yâlla na koYèlla dolli xéewèl ak mucc.213 

Jafena lool nu melal ko Yèlla na ko 

Yèlla dolli xéewél ak mucc ni mu yelle ci moom.214 

TÉJTEG TÉERÉ Bl.........215 

Teraanga gènuta mègg nu nekk aw xeetam.218 






























